RÖDD INDLANDS 



GUNNAR DAL: 

Vera , ljóð 1950. 

Sfinxinn og hamingjan, Ijóð 1953. 
Rödd Indlands > 1953. 




i 


GUNNAR DAL 

RÖDD INDLANDS 


Reykjavik 
. 1953 


Cat.íi* •'! 



PRENTSMIÐJAN HOLAR H*F 




wur tmnm, 


Œíargréti Qfalldórsdóttur, 
tileitika ég Irók j bessa. 




r 


. EF'NI 

BLS. 

Inngapgur , , 9 

. Rlg-Veda > , * * „ , ■ « . , » - « ■ « Sj5 

Upanishaidar P . , y .. .. * « « * ,. * , * > ,. 4S 

Keiinliigm Mík, endiith.oM , pm og ÆorEilvcm. - - ■ 56 - 

Karma-hei’map^kiit t ,*• 74 

Mavá-bÆimspekin «* ; « », » , , , T , ., 88 

Yoga-frefmgpgMEa .,. ■ « * » » > .. , * , ',. 10f 

Ljás Aegt ,. , , * * > ♦ « » - ♦ , ♦ « . 117 

Hva6 ér niryana? » , 187 • 

Hivamál Indlanda ■ ___,_,_ ■ ■ ■ _._«_*_Jl ■ 

Veiaiiia-lieíffispeklii. , - ".* . IfK 


i;<S! ? i^KÍrnr_iCK’l 





Ccejn/r*:i<n?*vl 



INNGANGUR 


Ef til eru algild sannindi, verða þau að vera jafnsöiín 
í dag og á morgun. — E£ til er sönn heimspeki, verður 
hún að standast tíinans tönn, vera sú sama í dag og fyr- 
ír þúsundum ára og enn hin sama í lifi óborinna kyn- 
slóða. 

Trúarbrögð og helgisiðir breytast og hverfa. Trúin 
hverfur ekki. Menningarríki rísa á gröfum gleymdra 
þjóða til þess eins að hrynja sjálf. — En menningin lifir 
og endurfæðist með nýjum þjóðum á nýjum tímum. 
Listaverk glatast en listin lifir. Stjórnmálakerfi, sem 
höfust í líki stórra drauma og hárra hugsjóna, vinna 
hlutverk sitt og missa síðan gildi sitt og er kollvarpað 
fyrr eða síðar. En andinn, sem bak við þau stendur, 
hinn eilífi draumur um hið fullkomna samfélag mann- 
fólksins og hinn fullkomna heim, glatast ekki, en hef- 
ur aðeins hamskipti. 

í' hinum ytri heiini hverfulleikans „ber allt úr stað 
og skorðum". Hinn innri veruleiki, sem stendur að 
baki þess heims, er Sannur, heimur hinna algildu sann- 
inda. Sterk og oftast blind ástríða> til að leita þessa 
dularfulla afls að baki tilverunnar, brýzt á öllum tím- 

■ 9 






um fram í trú, bókmenntum og listum. Hugsanir 
hinna fáu stóru anda, sem túlkað hafa sinn innri raun- 
veruleika í stað þess að gerast yfirborðsleg tízkufyrir- 
brigði síns tíma, fymast ekki og missa ekki gildi sitt. 
Dýpsta eðli manna er klettur, sem straumur tímans 
lieldur að eilífu áfram að brotna á. 

Taki maður sér í hönd bók, sem skráð er af Vestur- 
landabúa og fjallar um sögu heimspekinnar, sést, að sú 
saga hefst jafnan í Grikklandi og er síðan rakin þaðan 
vestur á bóginn. Dvalizt er um stund í miðaldamyrkri 
Rómaborgar og þaðan enn haldið í vestur og norður til 
Frakklands, Þýzkalands og Englands síðari alda. Þar 
með er þeirri sögu lokið. 

Þessir söguritarar vita ekki eða vilja ekki vita, að 
erfitt er að benda á nokkra hugmynd í samanlagðFÍ 
sögu vestrænnar heimspeki, sem ékki var rædd og gefið 
nafn á sanskýit og pali, áður en menn á Vesturlöndum 
þekktu orðið heimspeki. 

Trúarbrögð eru sögð fóstra heimspekinnar. Það er 
kunnara en frá þurfi að segja, að öll meiri-háttar trúar- 
brögð heimsins eru runnin upp í austri. Það væri þess 
vegna kynlegt, ef hin forna menning austursins, sem 
fætt hefur af sér trúarbragðahöfunda éins og Krist, 
Búdda, Múhammeð og Lao Tze, ætti'sér enga heim- 
•speki, eins og margir Vesturlandabúar virðást álíta. 
Menn vanmeta jafnan það, sem þeir þekkjá ekki eðá 
skilja ekki. 





INNGANGUR 

Til eru líka þeir menn í Austurlöndum, sem a£ , 
sömu ástæðum gera sig seka um að vanmeta heimspeki 
Vesturlanda. Ganga sumir svo langt að fullyrða,- að á 
Vesturlöndum hafi aldrei verið tií neinir heimspeking- 
ar, aðeins prófessorar í heimspeki. 

Þetta gagnkvæma vanmat byggist einnig að verulegu 
leyti á því, að á Indlandi t. d. hefur heimspeki aðra 
merkingu en á Vesturlöndum. Orðabókarmaðurinn 
getúr því hæglega með því að gefa hinu vestræna hug- 
taki nægilega þ>rönga merkingu „sannað“, að engin 
heimspeki sé til á Indlandi, og með sama orðhengils- 
hætti getur Brahmaninn „sannað", að engin heimspeki 
sé til með vestrænum þjóðum. Hér er þetta hugtak, 
heimspeki , notað í það rúmri merkingu, að það nái yfir 
allt það, sem stærst og bezt hefur verið hugsað á þessari 
jörð. 

Á Vesturlöndum er heimspeki kölluð philo-sophia — 
vinur vizkunnar. Leiðarstjarna hennar er skynsemin. > 
Á Indlandi er heimspeki nefnd sanskrítarorðinu anu-. 

■ iksiki. Það merkir að horfa yfir og inn í alla hluti. 
Hinn innri veruleiki lífsins er höfuðviðfangsefni henn- 
ar. Hún er aldrei eingöfigu leikur skynseminnar, held- 
ur á hún sér alltaf þann tilgang að bæta og fullkomna 
líf manna. 

. Á Vesturlöndum er heimspeki bundiri saman í kerfi, 
systema. Það orð er fyrst notað af Aristoteles ogmerkir 
að; téngja hluti saman í rökrétt samhengi. í indverskri 
heimspeki er notað orðið darsana. Það orð merkir að 

n 





RÖDD INDLANDS 

horfa, ígrunda, rýna inn í dýpsta eðli allra hlutáog inn 
í leyndardóm síns eigin innra eðlis, þar sem sagt er, að 
ljés heimsins búi. Á Vesturlöndum látá menn sér a£tur 
á móti að jafnaði nægja að safna litasamstæðum a£ yfir* 
borði tilverunnar í heimsmynd sína, 

Af þessu leiðir, að á Vesturlöndum er uin mörg 
heimspekikerf i a ð ræða. í meginatriðum exu þessi kerf i 
í fullkominni andstöðu hvert við annað. Hver heim- 
spekingur er þar miðdepill heimspeki sinnar. Hver 
heimspekingur kemur þar fram með sitt eigið kerfi og 
leggur jafnan áherzlu á að koma fram með eitthvað 
nýtt; vera frumlegur og í andstöðu við eldri stefnur. 
Heimspeki hins vestræna heimspekings byggist öll á 
skynjun hans, skynsemi, tilfinningalífi og eigin per- 
sónuleika. Engir tveir menn skynja fullkomlega það 
sama. Skynsemi manna er misjöfn og persónuleiki og 
tilfinningalíf ólíkt hjá ólikum inönnum. Af þessu leið- 
ir, að niðurstöður vestrænna heimspekinga vexða jáfn- 
ólíkar og það, sem þær byggjast á: skynjun, skynsemi, 
tilfinningalíf og persónuleiki 

Margir gáfaðir menn á Vesturlöndum hafa því hafn- 
að metafysikinni, þar sem engum hinna miklu heim- 
spekinga ber saman, og snúið augliti sínu til vfsind- 
anna. 

En stjömuhröp eru eixmig tíð á himni. vísindanna. 
Fáar kénnixigar þurfa þar að kemba haerumar. Nýjar 
uppgptvanir afsanna þar fyrri kenningar, Þær síðustu 
eru jafnan taldar hinar merkustu. Þess vegna tölum við 

12 




X N NCANCUR 


um þróun vísindamia. En vísindin ná aðeins til hins 
ytri heims mannlegrar skynjunar og mannlegrar skyn- 
semi. í ini verskri heimspeki er álitið, að innsæi, er sé 
ofar skynseminni, standi sannleikanum nær en hin 
þrönga skynsemi manna, .sem þekkir hús sitt að vísu 
nákvæmlega, en hefur engan glugga til að horfa út uml 
Hversu vel sem þetta hús kann að vera upplýst af 
lampa skýnserninnar og þó hver kvistur þess sé kannað- 
ur undir smásjá vísindanna, telur indversk heimspeki, 
að það sé þó aðeins fangelsi, sem skilur sálina frá hin- 
um miklu víðáttum lífsins, sem liggja ofar takmörkun- 
um skynseminnar. 

í stað þess að safna aðeins litasamstæðum og geisla- 
brotum á yfirborði lífsins, leitast indverskur heimspek- 
ingur við að þekkja þá sól, sem er orsök þessa ljósflæðis 
hinnar miklu elfar ög sameiginleg uppspretta alls ljóss. 
Skynsemin getur ekki farið þá leið. Hún getur aðeins 
þekkt yfirborðið. Hins. vegar er því haldið fram. að 
allt í tilverunni eigi sér hliðstæðu í manninum. Hinn 
innri veruleiki tilverunnar er hinn sami þáttur og 
hinn innri veruleiki mannsins.. Þess vegna er aðeins - 
hægt að afla hinnar sönnu þekkingar með því að leysa 
úr laéðingi leynd öfl, sem með manninum búa, og þeg- 
ar hin dýpsta vitund manna er vakin, getur hún og hún 
ein skynjað þennan yeruleika. Aðeins sá, sem náð hef- 
ur þessu marki, getur talið sig heimspeking á Indlandi. 
Sagt er, að þeir, sem komast upp á þennan tind vitund- 
árinnar, sjái allir sama landslagið. Lýsingar þeirra á 

13 


Coe/»>; 



RÖ D D INDLAN DS 

þessu útsýni éru ekki allar eins, líkt bg tveir Vegfar- 
endur lýsa sama byggðarlagi á ólíkan hátt, eftir því á 
hvaða stigi athyglisgáfa og frásagnarhæfileiki þeiíra 
stendur, en þeim ætti þó að bera saman í aðalatriðum, 
Af þessum ástæðum er í 6000 ára sögu indverskrar 
heimspeki aðeins um eitt heimspekikerfi að ræða, á 
Vésturlöndum aftur á móti mörg og gerólík, eins og 
áður er sagt. Ekki svo að skilja, að öllum hinum mörgu 
heimspekingum Indlands beri saman í einstökum at- 
riðum. Fræðimenn kunna skil á tugum indverskra 
heimspekistefna og hópa, og rita margir ýtarlega um 
skoðanamun þeirra. — En þessi skoðanamunur er að- 
eins á yfirborðinu og snertir aðallega smærri atriði. 
Hin fimm grundvallaratriði indverskrar heimspeki eru 
sameiginleg öllum hinum „sex kerfum“ og viðurkennd 
af nær öllum indverskum heimspekingum. 

Þessi fimm höfuðátriði eru kenningin um karma eða 
lögmál orsaka og afleiðinga, endurholdgunarkenning- 
in um þróun mannsins, kenningin um maya, veröld 
hverfulleikans, kenningin um,: að til sé hirvana, og 
mukti eða frelsun sálarinnar 'og lausn undan fjötrum 
hirinar lægri náttúru. \ 

Þessar grundvallamiðurstöður indverskrar heim- 
speki eru settar fram í Vedabókum. Þær eru hinn rauði 
þráður Upanishadanna, og. þeim er ekki hafnað í 
Búddatrú. 

Þessar heimspekilegu niðurstöður runnu saman við 
skáldskap og goðafræði og ríktu sem kynlegt sambland 



INNGANCUR 

af djúphyggju og hindurvitnum. — Þegar tímar Iiðu, 
þótti nauðsynlegt að greina heimspekina frá skáld- 
skapnum og þjóðsögunum, og hin sex viðurkenndu 
heimspekijjkerfi' 1 Indlands urðu til. En eins og áður er 
sagt — hið vestræna kerfi, systema, á ekkert sameigin- 
legt með því, sem kállað er heimspekikerfi darsana á ' 
Indlandi. — Þessi sex indversku darsana eru aðeins eitt 
kerfi eða eins og sex kapítular í sömu bók. Þau eiga 
öll sameiginlegan grundvöll. Þau viðurkénna öll Veda- 
bækumar og byggjast á heimspeki Upanishadanna. 

Segja má, að þau hafi með sér verkaskiptingu og deili 
hinni gömlu heimspeki á milli síri þannig að hvert 
darsana tekur fyrir ákveðna hlið hennar. 

Nyaya-heimspekin (höfundur þess talinn Gotama'i 
fjallar þannig um þær leiðir, ,sem færar eru mönnum 
til að afla sér hinnar sönnu þekkingar og skilja eðli 
hins innri veruleika. 

Vaisesika-heimspekin (höfundur hennar er Kanada) 
fjallar um vef tilverunnar, sem Kanada telur ofinn úr 
níu þáttum. Vaisesika fjallar þanriig um tilveruna í 
heild óg sambandið milli guðs óg veraldarinnár. 

Samkhya-heimspekin (höfundur Kapila) telur aftur 
á móti, að tilveran s4,ekki ofin úr níu þáttum eins og 
Kanada hélt fram, heldur tuttugu og fimm. ICapila tek- • N 
ur til meðférðar þróun heimspekilegra hugniynda um 
hinn innri veruleika. Það er táknrænt fyrir einingu 
hinna sex darsana, að þó Kanada tali þannig um að til- 
veran sé ofin úr níu þáttum, en Kapila tali um tuttugu 

15 





SÖDD INBLAND8 


og fimm, er ekki um neinn árekstur að ræða. — Kapilá 
heldur aðeins áfram þéirri sundurgreiningu, sem Kan- 
ada byrjar á, ííkt og atómsérfræðingur tekur.við hinni 
gömlu kenningu um að molekul sé byggt upp af atóm- 
um. Hann er ekki andvígur þessari kénningu, en héld- 
ur sundurgreiningunni áfram og bætir við að skipta 
megi atóminu í elektrónur, protónur og nevtrónur. 

Yoga-heimspekin (höfundur ■ Patanjali) kennir, 
hvemig menn geti öðlazt beiha innri reynslu í heimi 
hins yfirskilvitlega með aðferðum yogavísindanna. Pað 
fjallar því 'um sambandið milli einstaklingsins og hins 
innri veruíeika. - ' 

Mimansa-heimspekin (höfundur Jaimirli) fjallar um 
karma; lögmál orsaka og afleiðiriga, eða sambandið 
milli breýtni og hins innri veruleika. 

Uttara Mimansa eða Vedanta (höfundur Badarayan- 
as) er síðasta rannsókn og lokaniðurstöður um hin 
fimm eldri darsana. 

Þessi leit Indverjans að hinu yfirskilvitlega er til- ' 
gangslaus í augum Vesturlandabúans, ekki sízt eftir að 
Kant komst áð þeirri niðurstöðu, að ómögulegt vaeri að 
ná neinni yfirskilvitlegri þekkingu, að slík heimspeki- 
leg sannindi yrðu aldrei fundin með beinni reýnslu og 
því sé metafysikin þegar bezt lætur aðeins ósannaðar 
getgátúr. Margír Vesturlandabúar hafa því neitað að 
trúa, að að baki „efnis“ og „hugar“ sé arinar raunveru- 
leiki, sem bæði þessi fyrirbrigði eiga rætur i. Þeir við- 
urkenna aðéins það, sem sannað verður vísindalega. 

16 







INNCANGUR 

Á Austurlöndum telja menn aftur á móti, að sú 
sönnun, sem byggð er á skynjun hinna ytri skynfæra og 
rökum skynséminnar, sé lítils virði í leit hinnar sönnu 
þekkingar. Skynjun og skynsemi eru aðeins lægstu 
þrepin áh allartröppum skilningsins. Indverskir djúp- 
hyggjumenn fullyrðá, að þar séu önnur þrep ofar. Þeir 
halda fram, að hægt sé.að þekkja metafysisk sannindi 
með beínni reynslu og menn þurfi því ekki að styðjast 
við getgátur og rökfræðileg héilabrot eða meðtaka í 
blindni neina ákveðna trú. Öll meginatriði indverskr- 
ar heimspeki eru sögð kennd af mönnum, sem sjálfir 
hafa séð og reynt innsta eðli mannlífsins, stigið öll 
þrepin upp að hallardyrum vizkunnar og fundið lykil 
lífsskilningsins. í ljósi þess skilnings eru þeir .sagðir 
n hafa skrifað hina fornu heimspeki Indlands, sem enn í 
dag heldur velli og stendur föstum fótum í indverskri 
þjóðmenningu og gefur henni enn líf, á sama tíma og 
þjöðmenning tuttugu og einnar stóiþjóðar hefur fallið 
í .gleymsku og órðið tortímingunni að bráð. 

Rudyard Kipling, fulltrúi hinnar brezku yfirdrottn- 
unar. yfir Indlandi, virðist hafa haldið, að brezka 
heimsveldið gæti ekki hrunið né undirokaðar og van- 
nærðar milljónir Indlands risið upp úr niðurlægingu 
sinni. Blekktur af þeirri villu að skoða hið yfirborðs- 
lega og stundléga sem hið varanlega, fannst honum 
sem hjörtu mannanna mundu slá á annan hátt við 
Öxnafurðu en á Indus bökkum. „Austur er austur og 


SÖDD INDLANDS 


17 


2 




vestur er vestur," orti hann, „ogþað tvennt getur aldr- 
ei maetzt". ' .. . 

En tíminn, þessi hljóðláti byltingaseggur, sem aidrei 
þreytist í dularfullri neðanjarðarstarfsemi sinni í mold 
viðburðanna, hefur þegar byrjað að afhjúpa þessa villu 
Kiplings. í vissum skilningi má þó þessa frægu setn- 
ingu til sanns vegar færa. — Austur og vestur geta aldr- 
ei mætzt vegna þess að þau hafa aldrei skiliðl Mann- 
eðlið er jafnan sjálfu sér líkt, þó að það kunni að birt- 
ast í mörgum myndum, — og þessar ólíku myndir þess 
eru ekki staðbundnar við „austur" eða „vestur“. — 
Hve mörg eru þau lönd í hinum gamla heimi, sem hafa 
ekki einhvern tíma verið heimsveldi og staðið í fremstu 
röð? Hvar var menning vestursins á öld Vedabókanna? 
Hver leiddi vestrið fyrstu skref sín á bratit menningar- 
irtiiar? Hefur ekki vestrið þegið öll trúarbrögð sín frá 
austrinu? Hve mörg austræn menningarverðmæti háfa 
ekki auðgað vestrið í heimspeki, bókmenntum og vís- 
indum? 

Menningarauður Indlands og áhrif á menning-u 
Vestuflanda eru ekki b.undin við heimspeki eina, þótt 
þau séu mest. — Ólíkustu menn eins og t. d. Goethe og 
Emerson annars vegar og H. C. Andersen og Boccaccio 
hins vegar hafa ausið jöfnum höndum úr þessum sjóði. 

Kviður Hómers eru af inörgum taldar ortar eftir 
hinni indversku kviðu Mahabharatá, sem er lengsta 
kvæði, sem ort hefur verið. — Söguefni beggja er hið 
sama. Margar gamlar indverskar sögur er að finna í 




JNNOANGUR> 

vestrænum búningi í ævintýrum Grimms og Ander- 
sens, í Gesta Romanorum og Decameron, í Canter- 
bury Tales Chaucers og jafnvei í leikritum Shake- 
speares. 

Indverjar eru einnig.hinir fyrstu brautryðjendur í 

málfræði og hljóðfræði_Enn í dag er málfræði Pan- 

inis talin sú merkasta, sem skrifuð hefur verið. 

Indland er vagga stærðfræðinnar. Indverjar fundu 
upp núllið og tugakerfið og kenndu Aröbum algebru, 
sem síðan barst þaðan; til Vesturlarida. — Þeir kort- 
lögðu himininn á undán öðrum þjóðum, og 2000 árum 
fyrir daga Kopernikusar skrifar .óþekktur stjömufræð- 
ingur í ritið Aitareýa Brahmana, að það sé misskiln- 
ingur að halda, að sólin setjist eða komi upp. í r^un qg 
veru'setjist hún aldrei, heldur haldi hún för sinni allt- 
af áfram og skapi til skiptis dag hérna megin og nótt 
hinum megin jarðarinnar eða nótt Kémá megin og dag 
hinum megin. 

Meðan Indverjar voru frjáls þjóð, stóðu þeir ekki að 
baki neinni annarri þjóð í vísindum, en heimspeki 
skipaði.þar þó jafnan öndvegið, og hún ein hefur hald- 
ið velli í umróti síðustu alda. 

Af þessu má m. a. sjá, að austur og vestur hafa aldrei 
skilið. Áhrif austursins á Vesturlönd, einkum í trú og 
heimspeki, hafa verið ómetanleg. En straumurinn hef- 
ur að. sjálfsögðu ekki legið í vestur eingöngu. Áhrif 
Vesturlanda á Austurlönd hafa vefið engii minni á síð- 
ari öldum, þó á annan hátt sé. 

19 




RÖDO INDLÁNBS 

Hin mikla framsókn vestrænna þjóða hefur beint 
geiri sínum að raunvísindum, tækni.og þjóðfélagsum*. 
bótum. —'Indland fannéinnig brátt púðurþef þessarar 
nýju menningar í vestri. Valdið kom í stað réttarins og 
i dag eftir aldalanga ánauð eru Indverjar fátækastir 
allra þjóða. En þessi fátækt er aðeins veraldleg. Þeir 
eiga sér stóran auð gamalla og nýrra menningarverð- 
mæta óg eru nú aftur frjálsir til að hefja göngu sína til 
hinnar nýju menningar framtíðarinnar. 

Á þessum timamótum í viðskiptum vesturs og- aust- 
urs hafa margir góðirmenn og vinirindverskrar menn- 
ingar látið í ljós þann ótta, að hin gamla menning og 
heimspeki drukkni í uparóti þessara síðustu tíma tækni 
og auðhyggju. Þeir segja, að skólaæska Indlands lesi 
ekki lengur hinár fomu bækur, en snúi augliti sínu í 
vestur. 

Max Miiller segir svo: „óttazt er, að þeir fáu menri, 
sem nema heimspekileg fræði, hverfi fullkomlega 
næstu eina eða tvær kynslóðir, þár sem ungt fólk nú á 
dögum (á Indlandi) hefur engan áhuga fyrir þessum 
fræðum, jafnvel þó það sé alið upp með Brahmönum. 
og er heldur ekki hvatt til þess“. — Þessi ótti hins gamla 
fræðaþular er þó sennilega ástæðulaus. Æska Indlands ' 
í dag skilur réttilega, að annars er nú meiri þörf en . 
héimspeki einnar saman. 

Bretar yfirgáfu í Indlandi meira en 30.0 milljónir 
manna, sem aldrei var kennt að lesaéða draga tií stafs, 

— Á hverju misseri hafa menn fallið hrönnum saman 

20 





INNCANCUK 


ög falla jafnvcl enn úr hungri og hvers kyns sjúkdóm- 
um, vegna þess að varla meir en einii hundraðshluti af 
auðlindum landsins er nýttur með nútíma tækni. Öll 
alþýða manna var og er of- fátæk til að getá tileinkað 
sér hinn inikla arf. Hann hefur verið eign fárra, — 
sárafárxa manna. Æskan í dag hefur vaknað til skiln- 
ings um, að áður en menn geta eignazt hin dýrmætu 
andlegu verðmæti Indlands, verður a. ra. k. að kenna 
þeim að lesa og skrifa. Það verður að gera þúsundun- 
um, sem enn Iáta fyrirberast á gangstéttum borganna 
og í stráhýsum þorpanna, kleift að búa í húsum. Börn 
hins nýja Indlands verða að fá nægan mat til að ná eðli- 
legum þroska. Fyrst þegar menn hafa fengið a. m.,k. 
lágmarks meiíntun og efnahagslegt frelsi, er tímábært 
aðætlast til, að menn hafi tínia ög ástæður til að sinna 
heimspeki, bókmenntum og Iistum. 

Þessi kynslóð og hin næsta þurfá á öllum kröftum 
sínum að halda i hinni þjóðfélagslegu og efnahagslegu 
uppbyggingu landsins. Hin þriðja kynslóð mun snúa 
aftur til hins forna méhningararfs, — ekki sem fámenn- 
ur hópur, heldur þjóðin í heild. 

Á okkar tlinum geta austUT og vestur skipzt á stór- 
um og dýrmætum gjöfum. Þau vísindi og þær þjóðfé- 
lagsumbætur, scm Vesturlönd hafa skapað í blóðugum 
fæðingahríðum nýrra tíma, má engan veginn vanmeta. 
Án þess að austrið þiggi þá gjöf og tileinki sér þjóð- 
félagsumbætur og vísindi vestursins, á austrið sér enga 
framtíð — engan líkama. 



Ef Vesturlön,d hafna gjöf austursins — framlagi þess 
í trú og heimspeki, verður menning þeirra hol og 
innantóm og maðurinn hjél í fullkomnu segulverki án 
anda og sálar. 

' Hin nýja menning framtíðarinnar rís í þessari bar- 
áttu andstaeðra afla. Þessum. viðskiptum íýkur hvorki 
með sigri austurs né vesturs.A fleiðihg þeirra verður ný 
menning, sem stendur bæði hinni gömlu austrænu og 
vestrænu menningu framar. . 

Um aldir hafa Vesturlönd beitt ölluin kröftum sín- 
um að því hlutverki síiiu að finna hinni nýju menn- 
ingu framtíðarinnar hæfan Iíkama. Enn-fleiri aldir hef- 
ur austrið einbeitt sér að þeirri köllun sinni að fá 
manninn til að uppgötva sál sína. 

Við, sem nú lifum, sjáum umbrot og byltingar alls- 
staðar í kringum okkur, vegna þess að við lifum í aftur- 
eldingu þeirra tíma, þegar þetta tvennt skal mætast og 
skapa nýjan heim og nýja menningu. 

Inálanái, marz 1953. 





RIG-VEÐA 


Um sömu mundir og spámenn ísraels skráðu hin fyrstu 
blöð héilagrar ritningar og egypzkir prestar færðu í let- 
ur bók hinna dauðu, þá bók er vera skyldi sálum fram- 
Iiðinna leiðarvisir um rétta framgöngu og rétt svör við 
spumingum koiiungs dánarheima, þegar sálin var þar 
végin á vogarskálum í höll hans, eftir för hennar til _ 
járðarinnar, — um sömu xnundir og þó líklega heldur 
fyrr var ljóðabókin Rig-Veda samin. 

Skáldin, sem hana ortu, höfðu aldréi séð bók. Rig- 
Veda var fyrsta bók hins hvíta kynstofns (Aríanna) og' 
er líklegast elzta bók veraldairinnar. Um hana segir 
hinn lærði þýzki fræðimaður, sem fróðastur er Vestur- 
landabúa um indverska heimspeki, prófessor Max 
Miiller: „Meðal hinna mörgu bóka, sem geyma sögu 
hins ariska kynstofns, skipar Rig-Veda öndvegi um 
allar aldir. Hún er elzta bókin í bókhlöðu mannkyns- 
ins, eldri en Zend Avesta og Hómer." 

Vafalaust má þó teljast, að. skáldskapur hafi verið 
iðkaður öldum saman fyrir daga þessarar bókar. í Rig- 
Veda hefur ljóðagyðjan þegar slitið bamsskóm 'sínum. 

23 : 







RODD INDLANDÍ 

I Ijóðum þessarar bökar er ekki að finna einkenni byrj- 
andans. Tamning máls og meðferð yrkisefna hafa þar 
náð þeirri fullkomnun, sem hinar fyrstu kynslóðir 
skáldanna hefðu ekki getað skapað. Um þessi ljóð Rig- 
Veda segir próf. Mac Donald m. a.: „Þessi ljóðræni 
skáldskapur, sem er miklu eldri öðrum bókum í sögu 
hins indó-evrópska kynstofns, einkennist, svo gamall 
sem hann þó er, af fágun og fegurð i hugsun og leikni 
í meðferð máls og háttar.** 

En hve gamall er þá þessi elzti skáldskapur sögunn- 
ar? Aldur hans veit enginn nákvæmlega. Vissa er þó 
fyrir því, að bókin sjálf er ekki yngri en 3500 ára göm- 
ul, en kvæði hennar vafalaust miklu eldri. Sumir ind- 
verskir fræðimenn telja ljóðin 5000 ára gömiil, aðrir 
allt að því 8000 ára (Tilak t. d.). Prófessor Jacobi telur 
þau a. m. k. 6500 ára og byggir það á stjarnfræðilegum 
útreikningum. 

Veda-bækur eru fjórar að tölu, Rig-Veda, Yajur.-Veda 
(sem skiptist i hina hvítu og hiná svörtu Yajur-Vedá), 
Sama-Veda og Atharva-Veda. 

ÞegarAríar komu til Indlands, var þar fyrir þjóð, er 
stóð á háu menningarstigi og hafði þroskað með sér. 
trúarhugmyndir og venjur á^ýmsan hátt ólfkar þeim, 
sem Aríamirf luttu með sér til hinna nýju heimkynna. 
Til að vega upp á móti þessum trúarhugmyndum 
heimaþjóðarinnar (Dravidanna) er talið að'Rjg-Veda 
hafi verið sett saman. 

Yajur-Veda og Sama-Veda hafa lítíð sjálfstætt gildi, 

2A 





RIG-VEÐA 

I»ær eru að mestu endurómur úr Rig-Veda og voru 
handbækur ætlaðar til söngs, sem sunginn var við 
ýmsar helgiathafnir, þegar guðunum voru færðar fórn- 
ir eða þegar mjöðurinn sóma var búinn til drykkjar, 

Atharva-Veda er framlag hins gamla Indlands til 
hinnar nýju menningar, sem reis með komu Aríanna. 
Margar fomar trúarhugmyndir lifa þar áfram i samfé- 
lagi við hina nýju guði, — Af þessum orsökum var At- 
harva-Veda lengi ekki viðurkennd sem Vedabók; Frá 
bókmenntalegu sjónarmiði stendur hún þó aðeins Rig- 
Veda að baki. 

Hver Veda-bók skiptist í þrennt: Mantras, ljóð eftir 
ýmsa höfunda, sem sett voru saman^í kvæðasafn ernefn- 
ist Samhita (sam = saman, hita = setja), Brahmönur, 
sem fjalla um boðorð og helgisiði, og loks Uphanis- 
hada, sem fjalla um heimspeki. . 

MÖntruriiar eru þannig trúarljóð, samin af skáldun- 
um. Brahmönur eru lög og kreddur trúarinnar, samin 
af prestunum. Uphanishadar eru andi trúarinnar, túlk- 
aður af heimspekingum. 

En í Rig-Veda eru ekki aðeins trúar- og heimspeki- 
ljóð í ætt við Völuspá og Hávamál. Þar er einnig að 
finna ljóð um siði og hætti Aríanna, bardagaljóð og 
ljóð um brúðkaup og jarðarfarir, — Skáldin yrkja um 
bóndann, sem erjar landið með plóg og herfi, haka og 
hlújámi, um akrana og vatnsveitumar, sem notaðar; 
v oru um þurrkatímann til að bj'arga uppskerunni frá 
eyðingu, og um nautpeninginn og brunnána, sem gáfu 

,25 






honum. Iíf eftir að áin var þomuð upp. Þau kváðu um 
stríðsvagna 'og uxakerrur ög vopn, sem slegin voru úr 
málmi. Þau ortu lofkvæði um hreysti ættarhöfðingjans, 
er mætti sem fulltrúi ættsveitarinnar á „alþingi“, og 
um konunginn, sem þar var kosinn af þessum fulítrú- 
um. 

En framar öllu öðru ortu þau þó um guðina. í ljóð- 
um Rig-Veda er að finna fyrstu goðafræði heimsins og 
þangað sækir goðafræði Grikkja og Rómverja og norr- 
æn goðafræði drjúgan efnivið. Það er að vísu vafasamt 
að tala.um uppruna hugmynda og enn vafasamára að 
fullyrða, að þær eigi sér yfirleitt nokkúrt álgilt upphaf. 
En eftir þéim bókum, sem menn vérða að sækja þekk- 
ingu sína til, er ljóst, að jafnvel sjálft hugtakið guð 
•kemur fyrst fram í þessari bók og berst þaðan vestur á 
bóginn frá Indlandi. — í Rig-Veda erguð nefndur 
sanskrítarörðinu Deva (af div. = að skína) og merkir 
birtu eða ljós. í grískri goðafræði er bæði hugtakið og 
orðið fengið að láni og faðir guða og manna er þar 
kallaður Zeus (Seifur). Þegar þetta hugtak nær Róma- 
veldi, fær það nafnið Deus og í norrænni goðafræði 
nefnist það Týr. 

Af þessu dæmi einu-má sjá hver áhrif þessarar bókar 
; hafa verið á vestræna menningu. Efni margra kvæða 
hennar eru endursögð beint eða óbeint með vestræn- 
um þjóðum og jafnvel Edda og Rig-Veda eiga maigT 
sameiginlegt. Nægirí því sambandi aðeins að benda á 
skyldleikann milli þeirrar skýringar, sem Eddukvæði 

• 26 



RÍG-VEÐA 

gefa á sköpun heimsins, ög Ijóðsins í Rig-veda, sem 
fjallar um sköpunina og nefnist Púrúsa (heimsandinn). 
ICvæðið er þannig: ' . • 

Þúsundhöfðaður, þúsundeygiir og þúsúndfættur var Púrúsa. 

Hann hélt öllum heiminum í faðmi sér. 

Púrúsa er allt þetta, allt sem vár og allt sem verður. 

Hann er konungur eiljlfðarinnar. 

Slik er stærð hans og meir en þetta er Púrúsa. 

Fjórðungur, hans er veröldin, hitt er á himnum. 

Þrír fjórðungar han$ risu til himins.. 

Fjórðungur hans féll niður tii jarðar. 

Þar óx hann og varð öll veröldin, 

bæði það, sera tekur til sín næringu og það sem enga fæðu tekur. 

Hahn er faðir Viraj.i 

Og Viraj er móðir hans.2 

Éftir að hann v.ar borinn, - 

var hann þó að baki veraldarinnar eins og áður. 

Þegar guðirnir fórnuðu Púrúsa, 
sköpuðu þeir vorið úr merg haas. 

Úr hita hans sköpuðu þeir sumarið. 

Haustið sköpuðu þeir úr fórninni. 

Sem fóm lögðu þeir Púrúsa á jörðina. 

Með Púrúsa fórnuðu guðirnir Sadhyum3 og spámönnum. - 
Merg hans var safnað. 

Úr honuni gerðu guðirnir fugla loftsins og dýr merkuriiraar, 

— ciniiig þau, sem í þorpum búa. 

1) „Eva 11 hið gagnstæða kyn, sem síðan skapar hinn ytri heim með 
Púrúsa. 

2) Þegar Púrúsa er endurborinn af Viraj, birtist h^nn í tengslum 
við efnisheimran. 

S) Akveöin líígund gu&. 

. é 







. Úr þessari fóm urðu kvæði og söngvar tii# 
hættir og helgiljóð. 

Með henni eru fákar fæddir 
og allt scm tvær raðir tanna hefur, 
geitur, ær og kýr, 

Þegar þeir limuðu Púrúsa sundur, 
i hve marga hluta var honum skipt? 

Hvað varð af munni hans og örmum hans, 
lendum hans cg fótum? 

Brahmanar (kcnnimenn) urðu til úr munni hans« 

Rajanyar (stjórnendur og hermenn) úr örmum hans. 

V aisyar (kaupsýslu-, iðnaðarmean og bændur) úr lendum hans. 
Sútrar (þrælar) úr fótum hans. 

Tunglið varff til úr anda hans, 
sólin úr auga hans, 

Indra og Agni úr munni hanð# 

Vayu (stormurinn) úr andardnctti hans. 

Úr naíla hans varð miðluminn tii. 

Úr höfði hans upphiminn. 

Jörðin úr fótum hans. 

Þannig sköpuðu guðirnir hciminn. . , 

Skáld Rig-Veda voru náttúrudýrkendur. Þau ortu 
um sólina, sem rís á hveijum morgni og vekúr allt af 
svefni næturinnar. — í fegurð morgunsins sáu þau 
hinn dularfulla mátt, sem vekur.líf og kaeti, og að baki 
þessarar fegurðar þóttust þau sjá guðdóminn. — Og þau 
sköpuðu gyðju úr fegurð morgunsólarinnar og nefndu 
hana Ushas, morgungyðju (Ushas er skylt Eos í grísku 
og Aurora í latínu). Hún vár einnig nefnd dóttir him- 
insins. Þau kölluðu hana jafnvel móður guða og andlit 

28 



hins eilífa, og þau töluðu um hana sem tákn allra 
fóma. 

Úr stjörnum næturinnar sköpuðu þau gyðjuna Nótt. 
Hún rekur svartnætdð á flótta með ljósinu, sem stafar 
af skartklæðuni hennar og gimsteinum, stjörnum og 
mána. Hún kallar bóndann heim af akri sínuin, heim 
til þorpsins, og menn ög dýr taka á sig náðir undir 
skikkju hennar. Einnig hún er dóttir himinsins óg 
systir Morgungyðjunnár. 

Úr fegurð himinsins sköpuðu þau guðinn Varuna 
(það orð er af mörgum talið skylt Ouranos á grísku óg 
Ahuramazda, guð ljóssins, á persnesku). Himinninn er 
feldur hans, sólin er auga hans, stormurinn er andár- 
dráttur hans. Varuna verður síðar guð laga og réttar og 
gUð refsingarinnar, sem þó er alltaf reiðubúinn að fyr- 
irgefa þéim, er yfirbót gera. — Og hann verður einnig 
guð hins mikla lögmáls Rita, sem Lao Tze kallar Tao. 
Því lögmáli lýtur öll tilveran. Það heldur himintungí- 
unum á braut sinni, það veldur komu árstíða og kbmu 
dags og nætur. Allar hinar reglubundnu'hreyfingar 
náttúrunnar eru lög þess, og þau lög eru óhagganleg og 
eilíf. Fyrir þeim verða jafnvel guðimir að beygja sig. 
Þegar þetta lögmál. slðar var yfirfært á mannlega 
breytni, varð siðfræði til. Og Varuna guð löginálsins 
Rita verður þess vegna einnig guð refsingarinnar, sem 
sér um, að hvert víxlspor af óhagganlegum brautum 
samræmisins verði máð út með vendi þjáningarinnar 



og einstaklingurinn knúinn aftur .inn á hinar réttu 
brautir. ' - 

Úr ljósinu, sem nátengt er himninum, sköpuðu skáld 
Rig-Veda guðirin. Mitra. Hann er jafrian í för með 
Varuna. 

Úr sólinni sköpuðu þau guðina Surya, Pusan og 
Savitr. — S urya verður síðar guðinn Visnu — ein hlið 
hins þríeina guðs. 

Savitr er ekki áðeins sól dagsins, heldur einnig hin 
ósýnilega sól næturinnar. Hann er hinn hvíti ás, ljós- 
hærðrir og gullineygður. . 

Pusan er guð búenda, verndar akra og engi og vakir 
yfir nautpeningnum. 

Úr helgum loga altarisins, ljósum himinsins og eld- 
ingunni sköpuðu skáldiri guðinn Agni. Honum var 
ætlað að flytja fórnina til hins æðsta máttar og vera 
þannig boðbefi, sem flytur bænir inanna til hæða. 

„Ó, Agni,“ yrkir eitt skáldanna — „þiggðu þennan 
við, sem ég flyt þér, logaðu glátt og sendu úr faxi þíriu 
helgan reyk þinn til efstu himna og Íát hánn renna 
saman við geisla sólarinnar." 

Úr regninu, sem fellur niður á þyrsta jörðina og 
bjargar uppskerunni undan svfðandi tungum þurrks- 
ins og mannfólkinu úr greipum hungurvofunnar, 
sköpuðu skáldin guðinn. Iridra. Hann er borinn í 
skýjuín og er einnig guð stonnsins og eldingarinnar. 
Með eldinguna að vopni sigrar hann meinvætti þurrks- 
ins (Vritra) og blóð hans fellur til jarðar. 



Indra várð stríðsguð Aríanna 1 baráttu .þeirra við 
þær þjóðir, semi fyrir voru í landinu. Án hans gátu 
þeir ekki sigrað í orustu. Hann á einnig í höggi við 
guði hinna innfæddu, m. a. Krisna, sem síðar (eftir að 
Bagavad Gi'ta var rituð) verður einn helzti guð Ind- 
lands. 

Hvar sem stríðsguðinn Indra. fer, er vínguðinn Sóma 
sjaldan fjarri, Aríarnir virðást hafa verið drykkfelldir 
nokkuð, eins og títt er um „víkinga“. Þjóðdrykkurinn 
var einso g vínguðinn nefndúr Séma. Skáldin kölluðu 
' drykkinn guðaveig, því að þau álitu, áð guðirnir 
dtykkju sýnu meira en mennirnir. Þau héldu fram, að 
drykkurinn gerði hugann skýrari, innsæi dýpra og 
fyllti menn guðmóði. Sum skáldanna litu þó á vínið 
aðeins sem tákn guðdómsins, líkt og margir persneskir 
dulhyggjumenn hafa gert, og fyrir þeim hafði drykkja 
táknræna merkingu ekki ósvipað og vínneyzla við alt- 
arisgöngur í kristnum sið. Heimspeking'urinn William 
James hefur á sama hátt á okkár tímum haldið fram, 
að vitund drukkihs manns sé á vissan hátt í ætt við 
andlega reynslu djúphyggjumannsins. — Við verðum 
þó að líta svo á, að yfirleitt hafi skáldunum aðéins þótt 
sopinn góður og notað trúna sem afsökun fyrir drykkju 
sinni, líkt og Fom-Grikkir drukku í blóra við gúðinn 
Bakkus og Persar, sem drukku full Haoma, eða þá 
norrænir víkingar, sem hófu gleðskáp sinn með því að 
lyfta hornum sínum Óðni til heiðursl' -» 



RÖDD INDLANDS 

Eitt skáldanna segir svo í kvæði, sem tileinkað cr 
vínguðnum, Sóma: 

Flyt ijiig, 6, Sómaf, til bústaða sólarinnar, 

til bins eilifa heims, þar sem ljósið áldrei slokknar. 

Flyt mig þangað sem yama raeður ríkjum — - 

til hinua leyndu bústaða himinsins, 
til hinha miklu vatna, 
og lát mig dveljast þar að eilffu. 

Flyt mig þangað, þar sem líöð er frjálst; 

til hins þriðja himins himnanna, 

til hins Ijósa heims, • 

og lát mig dveljast þar að eilífu. 

Flyt mig til heims vonarinnar og draumsins, 

til landsins þar sem hinii gullni bikar Sóma er drukkinn, 
til landsins sem á gnóttveizlufanga, þangað sem gleðinbýr, 
og lát mig dveljast þar að eilifu. 

Flyt mig þangað, sem hamingjan býr og gleðin Tæður rlkjum, 
þar sem draumur allra drauma rætist, 

» og ge.r mig þar ódauðlegan. 

Þannig létu skáld Rig-Veda fák sinn geysa. Úr fyrir- 
brigðum náttúrunnar tókst þeim að skapa 533 guði og 
gyðjur. 

Suinir, sem hafa aðeins yfirborðsleg kynni af þessum 
bókmenntum, halda, að enginn xnunur sé á þessari 
náttúrudýrkun og animisma, trúnni á stokka og steina. 
Aðrir halda því fram, að skáld Rig-Veda tfúi á marga 
guði og trú þeirra sé fjölgyðistrú. 

í landi eins og Indlandi á öld Veda-bóka, þar sem 
ólíkir menningarstraumar mætast, er rétt að gera ráð 
fyrir, að margar og ólíkar trúarhugmyndir hafi dafnað 

32 





RIG-VEDA 

hlið við hlið með hinum mörgu trúflokkum, sem þar 
voru .til, bæði fornum og nýjum. í Vedabókum’má 
þess vegna finna fiest form trúarimiar. Rétt er að gera 
ráð fyrii', að á þeirri tíð, eins og enn í dag, hafi verið 
til fjöldi manna, sem trúði á pérsónulega guði. En því 
oftar sem maður les þessi kvæði, þeim mun sannfærð- 
ari verður maður um, að mörg skáld Rig-Veda trúa að- 
eins á einn guðdóm, þótt sá guðdómur hefði margar 
hliðar og gangi undir ýmsum nöfnum. Stundum er 
þessi æðsti máttur ávarpaður sem „Hann", stundum 
sem „Hún“, stundum sem „Það“. 

Hvað þetta „Það“ var, yissu þeir ekki, og skáld Rig- 
Veda tileinkuðu því stundum kvæði. sín hinum ó- 
þekkta guði. — En náttúruná skildu þau og töldu sig 
skynja í henni og að bakihennar andardrátt þessa ó- 
þekkta guðs. 

Náttúrufyrirbrigðin urðu þeim þannig gliiggar guð- 
dómsins, og gegnum þessa glugga töldu þau sig sjá hið 
bjarta ljós heimsins í og að baki allra lita. — Andann í 
og áð baki allra veralda. 

•En þennan guðdóm, sem var ofar marinlegum skiln- 
ingi. þekktu þau ekki, aðeins leiðirnar, sem til hans 
lágu; fyrirbrigði náttúrunnar, Þessi fyrirbrigði voru 
mörg og takmörkuð. En þau ein veittu .þeim innsýn í 
guðdóminn. Or hverju þeiira sköpuðu þau guð. Þess 
vegna urðu guðimir eins og náttúrufyrirbrigðin marg- 
ir og takmárkaðir. En í náttúrufyrirbrigðunum og að 
baki þeirra, í öllum hinum mörgu guðum og að baki 

33 


RÖDD INDLANDS 


3 



RÖDD INDLANDS 

þeirra var guðdómurinn einn og ótakmarkanlegur: 
Aditi, Brahmán, Átma. Takmarkaðir menn skilja að- 
eins hið takmarkaða. Þess vegna birtist guðdórnurinn 
þeim í mörgum gervum, í líki margra guða. 

Höfundar RigrVeda trúa á annað lff eftir dauðann. 
Þar er þó að vísu ekki hægt að finna jafnnákvæmar 
hugmyndir um tilveru annars heims eins og síðar varð. 

Arfarnir voru sigurvegarar. Þeir voru ánægðir með 
þennan heim og hugsuðu lítið um þanri næsta eins og 
oft vill verðá um þá, sém vel vegnar. Trúhneigð er 
jafnah meiri ineðaí fátæklinga en sig'urvegara. Arfarnir 
voru gleðimenn og vildu rijóta lífsins sem bezt þeir 
kunnu.. Hugmyndir þeirra um hímnaríki voru lfkt og 
hugmyndin um Valhöll bundnar jarðneskum munaði 
eins og þeir þekktu hann beztan. 

Yama (í Zend Avesta hinni persnesku Yima) er kon- 
ungur dánarhéima og hinnar hnígnandi sélar. Hann 
var hinn fyrsti maður, sem fann leiðina til þessa Iands 
hirina framliðnu. Þar ríkir hann sem húsbóndi og kon- 
ungur og hýsir þann, sem að garði ber. Ríki hans var 
nefnt land feðranna. Sagt er, að þegar menn safnist til 
feðra sinna, liggi för þeirra yfir vatn og brú. Aðeins 
góðir menn komast þessa leið. Vondir menn fara til 
helheima, sein eru myrkir staðir og lágir. 

í Satapatha Brahmana er því haldið fram, að sálin 
eftir andlátið verði að ganga milli tveggja elda inn í 
annan heim. Sá eldur brennir vonda menn, en vinn- 
ur góðum mönnum ekki mein. Þar er því einnig 

34 





RIG-VEDA 

haldið frain, að pund hvers manns sé eftir dauðann 
végið á vogarskálum og hljóti menn laun eða refsingu 
annars heims eftir verkum sínum á jörðinni. Sagt er, 
að á þennan hátt sé úr því skorið, hvort menn fari til 
himnaríkis, helheima eða verði sendir til járðarinnar 
aftur. %- 

Skáld Rig-Veda halda fram, að maðurinn hafi ó- 
dauðlega sál (Manas). Sáíin er sögð aðsetursstaður 
hugsana og tilfinninga. - Hún býr í hjarta manns. Ann- 
að orð, sem notað er um sálina, er Atman; Atman er í 
fyrstuhinn lifandiandardrátturmanns. En skáldin eru 
ekki ánægð með þá skýringu. Þau v íkka hugtakið og 
láta það einnig merkja blóðið í æðum manna, sem 
fóstrar og viðheldur lífinu. Loks komast þau að þeirri 
niðurstöðu, að Atman og sjálfur heimsándinn — innsti 
kjarni tilverunnar — sé eitt. 

Heimspeki á sér ekkert upphaf fremur en hugmynd- 
ir yfirleitt. En þeir menn, sem halda, að upphaf lista, 
bókmennta ög heimspeki sé að finna í bókum, munu 
uppgötva vöggu heimspekinnár í þessum ljóðum Rig- 
Veda. — Heimspeki hefst ineð spurningunni um upp- 
runa og eðli tilverunnar. —.Hver hefur skapað himin 
og jörð? Sumir svöruðu: „Guðirnir“. Öðrum fannst 
gátan þó ekki ráðin. „Hvað eru þessir guðir og hvaðan 
koma þeir?‘‘ „Veit nokkur, hver skapaði guðiná. eða 
hvernig þeir voru skapaðir?" „Var himinninn skapað- 
ur á undan jörðinni?" „Hvernig sköpuðu guðirnir 
himin og jörð — og úr hyerju?“ — Súmir svöruðu, að- 

35 







gúðimir hefðu byggt allt þetta líkt og smiðir reisa hús 
úr viði. En þeir ; sem voru heimspekilega sinnaðir, 
voru heldur ekki ánægðir með þessa skýringu. „Hvar 
óx það tré,“ ortu þeir, „er guðirnir notuðu sem efnivið 
í slíka byggingu?"! 

Á þennan hátt hófst leit þeirra að hinni fyrstu orsök, 
sem setti veröldina á hreyfingu. Eða var hún sett á 
hreyfingu? Getur nokkuð valdið hreyfingu, nema 
hreyfingin sjálf? Hefur algjör kyrrstaða nokkurn tíma 
verið til, oge r iiokkur ástæða til að leita hinnar fyrstu 
orsakar, upphafs hreyfingarinnar? Getur hreyfingin 
ekki verið eilíf? Og var nokkur sköpun til?“ Var ekki 
sköpunin, tilveran, líka eilíf?" „Tilveran hlýtur að 
hafa átt sér upphaf,“ sögðu aðrir. En þeir voru óðara 
spurðir: „Hvað var áður en tilveran varð til, — var það 
tóm, ginnungagap — eða?“ 

Og þegar hér var komið, þraut orðaforða þeirra um 
stund, því að enn var ekkert orð til yfir hið ótakmark- 
anlega. Skáldin sáu, að óskynsamlegt var að segja, að til- 
veran hafi yerið skopuð úr engu. Hins vegar vildu sum 
skáldanna trúa því, að hún haiEi verið sköpuð af guðun- 
um og fyrir daga þeirrar sköpunar gat því þessi tilvera 
ekki verið till Hvaða lausn fundu þau þá á gátu sköpun- 
arinnar? Eitt skáldanna kemst endanlega að þeirri nið- 
urstöðu, að í „upphafi“ hafi hvorki verið til þessi veröld 
— né heldur tóm. eða ginnungagap. Þá voru aðeins hin. 
miklu vötn. Éitthvað utar og ofar mannlegu hug- 
myndaflugi, eitthvað sem skynsemi manna nær ekki til. 



RIC-VEDA 


Skáldið efast jafnvel um, að sjálfur guð þekki þennán 
leyndai'dóm sköpunarinnar. Það kveður: 

Þá var hvorki það scm cr, n6 það sem er ekki. 

Þá var hvorki loft né himinn að baki þess. 

Hvað var? Hvar? Stjórnað af hverjum? 

Var vatnið hið mikla djúp? 

Þá var hvorki dáuði né eilífð.. 

Engin skil voru dags og nætur. 

„Það" andaði án andardráttar. 

Handan þess var ekkert. 

Sjálft myrkrið var myrkri hulið. 

Allt var sær án ljóss. 

„Það" 4 duldist i tóminu . 
og fæddist i líki þessarar tilveru 
fyrir tilstyrk hitans. 

Ástin kom til þess, 

Hún var grein af meiði hjartans. 

Skáld, sem leituðu vizku hjartans, 
fundu takmörk þess, sem er 
í því, sem er ekki. 

Ofinn var strengur úr geislum. 

. Var nokkuð fyrir ofan? Var nokkuð fyrir neðan? 

Til var sköpun og til voru öfL 
Kraftur hið neðra. Vilji hið efra. 

Hver veit þá, hver hefur skapað þetta, 
hvaðan þessiv eröld hefur komið? 

Guðirnir eru yngri en þessi sköpun. 

Hver veit þá, hvaðan hún er komin? 
x — Hann, scm allt.þetta er komið frá, 

hvort sem hann skapaði það cða skapaði það ekki 

— hinn hæsti andi á hinum hæstá himni — 

— hann veit,-- eða veit hann það ekki? 

37 



Skáld. Ríg-Veda leituðu ekki aðeins að hinni fyrstu 
orsök heimsins, — ef hún var þá til — heldur einnig að 
þeirri lind guðdómsins, sem allir guðirnir eru runnir 
frá. Þau tóku að skipta hinum mörgu guðum í stærri 
ogstærri flokka — í guði jarðarinnar, í guði sólarinnar, 
í guði loftsins og guði hinna æðstu hirnna. Loks kváðu 
þau upp úr um það, að til væri aðeins éinn guð. Eitt 
skáldanna segir: - 

Þcir kalla hann Indra, Mitra, Varúna, 

Agni og hinn vængstyrka Garutman. 

Því, sem cr eitt (ekam santam), gefa vitrir menn mörg nöfn. 

Peir kalla það Agni,Y ama, Matarisvan/* 

Forn-Egyptar og spámenn ísraels komust að sömu 
niðurstöðu: „Drottinn skapari þinn er einn.“ En í 
Palestínu var þessum skilningi náð eftir blóðug stríð 
við aðra guði, valdbeitingar og ofsóknir. Á Indlandi 
varð þejsi þróun aftur á móti árekstralans. Hinir 
mörgu guðir höfðu þar aldrei verið annað en mismun- 
andi tákn hins eina, og skáld Rig-Veda voru upp úr því 
vaxin að deila um, hvert hinna mörgu nafna guðdóms- 
ins væri hið eina rétta. En hinn eini guðdómur skálda 
Rig-Veda var ekki karlmaður eins og guð ísraels. Hann 
var ekki einu sinni í mannsmynd. — Um þetta segir 
próf. Max Muller: „Áður en söfnun Ríg-Veda Samhita 
lýkur, hefur sú sannfæring skapazt, að til væri aðeins 
einn guð, hvorki kárlkyns né kvenkyns, — guð ofar eig- 
inleikum og persónuleika mannlegrar náttúru, en engu 

38 




að síður var í raun og veru átt við þennán guð með 
nöfnum slíkum sem Indra, Agni, Matarisvan ... í 
sannleika sagt höfðu skáld Rig-Veda sett fram sömu 
hugmynd um guðdóminn og nokkrir kristnir heim- 
spekingar í Alexandríu báru fram síðar, en er jafnvel 
í dag ofar skilningi margra þeirra, sem kalla sig 
kristna." 

Loks með hugmyndinm um hinrt eina guð eignuð- 
ust skáldin orð um hugmynd, sem lengi hafði vakað 
óljóst fyrir þeim, en þau aldrei getað fyllilega mótað. 
Þau eignuðust orð, hið fyrsta orð allra tungumála um 
hið ótakmarkanlega og eilífa; hið absoluta. Þetta orð 
var aditi: ' 

Aditi er upphitainn. Aditi er miðhiminn. 

Aditi er fáðir, móðir og sonur. 

Aditi eru allir guðirnir, allir kynþættir manna, 
allt sem er, og allt sem verður. 

Og í 1 jósi þessa skilnings sköpuðu skáldin nýtt guða- 
heiti — Hiranyagarbha (síðan Brahma) — hinn gullna 
frjóanga, sein er kjarni allrar tilveru. Eitt þeirra kveð- 
ur: 

Eins og gullinn frjöangi ireis hann í upphafi; 
hinn eini guð allrar tilveru, 

Hann skapaði jörðina og.himininn. 

Hvaða guð eigum við að tilbiðja mcð fórn okkar? 

Hann gefur okkur anda, hann géfur okkur styrk. 

Allt lýtur orði hans, jafnvel guðirnir. 

Skuggi hans er dauðinn og eilífðin. 




— Hvaða guð eigum við að tilbiðja með fórn okkar? 

Hann er hinn eini konungur veraldarinnar, 
alls, sem anda drcgur, alls sem vakir og sefur. 

Hann er hinn eilífi guð alls, bæði manna og dýra. 

— Hvaða guð eigura við að tilbiðja með fórn okkar? 

Tign hans og veldi sýna þessi snævi þöktu f jöll, 
hafið og hinir djúpu og duidu straumar. 

HÖnd hans em þessar víðu lendur. 

— Hvaða guð eigum við að tílbiðja með fórn okkar? 

Hann gerði himnana bjarta og jörðina trausta. 

Hann skapaði hinn efsta himin. 

Hann skapaði gtíminn. ^ 

— Hvaða guð eigum við að tilbiðja með fórn okkar? 

Þegar hin miklu ágústvötn komu 
með frjóanga tilverunnar i faðmi 

kviknaði loginn og Iffcandi guðanna varð til. / 

— Hvaða guð eigum við að tilbiðja meff fórn okkar? , 

Ljóð Rig-Veda eru þannig upphaf hinnar skráðu 
heimspeki Indlands. í þeim er að finna upphaf allra 
grundvallarhugmyndá hennar í sinni frumstæðustu 
mynd: 

í þessum ljóðum reyndu skáldin að öðlast innri trú- 
arlega reynslu með bæninni ög með söngvum, sem þáu 
ortu til hinnar rísandi sólar, til sólsetursins og til dags- 
ins, þegar sól fór hæst. — Þessi leit inn á við þróast síð- 
ar upp í þá heimspeki, sem almennt er kölluð yoga. 

Fórnarljóð Rig-Veda vaxa smám saman og verða hin 
viðurkennda guðfræði préstastéttarinnar. Ljóðið um 
hinn gullna frjóanga Hiranyagarbha vérður upphaf 
heimspekinnar um samband guðs við veröldina. 



Kenningin um Ritá, lögmál samræmisins, sem hdd- 
ur öllum hlutuni á braut sinni, þróast síðar upp í 
karmaheimspekina og hún leiðir aftur á vissan hátt til 
kenningarinnar um hringferðir mannssálarinnar um 
hiiiar þr jár veraldir, kennirigarinnar um dauða og end- 
urfæðingu. 

Með þessum ljóðuni eru fyrstu sporin á leið lífs- 
skilningsins stigin. Það hvílir ferskur morgunsvali yfir 
vötnunum. Skáldin eru fijáls. Þau eru ekki beygð af 
v aldboði neins. harðstjóra. Þau- lúta ekki einokun 
neinna trúarbragða. Vald prestanna var þá ekki til. 
Ekkert goðalíkneski né hof hafði verið reist. Þau óttas,t 
ekkert vald, hvorki á himni né jörðu. Engiri yrkisefni 
og engar hugmyndir eru þeim tabú, sem ekki má ræða. 

Meistarinn frá Nazaret var ekki borinn í kristnrim 
söfnuði og játaði erigin trúarbrögð, heldur sat hanri við 
sjálfa uppsprettu trúarinnar og nam þar lærdóm sinn. 
Sú uppspretta og hann sjálftir var eitt. Einmitt vegna 
þessa frelsis gat hann orð'ið höfundur trúarbragða og 
kennt mönnum hin asðstu lífssannindi. 

Meistari Búdda játaði engin trúarbrögð, en nam líf- 
speki hinnar sömu uppsprettu trúarinnar í einveru 
Uruvelaskóga. Einmitt vegna þess að hann eins og 
Kristur þekkti arida trúarinnar og var ófjötraður af 
hinum dauða bókstaf prestanna og ritninganna, gat 
hann vísað mönnum leiðina til fullkomnunar. 

Lao Tze og Múhammeð urðu trúarbragðaliöfundar 
vegna þess, að þeir játuðust ekki undir nein trúarbrögð 

41 





RÖDDINDLANDS 

og voru frjálsir til að leita hins sanna guðdóms óf jötr- 
aðir af trúarkreddum, misskildúm erfðakenningum og 
helgisiðum. 

Skáld Rig-Veda áttu sér einnig þetta sama lýsigull, 
sem var og er hyrningarsteinninn í öllum hinum há- 
reistu musterum aldanna. — Þau áttu sér andlegt og 
veraldlegt frelsi. 




UPANISHADAR 


Lokakafli hverrar Vedabókar er kallaður upanishad, 
Bókstaflega þýðir það að „setjast niður iiálægt" (Upa 
ni sat). — Enn í dag má sjá á Indlandi hóp lærisveina í 
görðum, götum og á torgu'm sitja í hvirfingu kringum 
fræðara sinn og hlýða á það, sem hann hefur fram að 
færa. Upanishad þýðir þannig þau fræði og sú heim- 
speki, sem kennd var í hinum forna indverska skóla. 

Þessar bækur eru sagðar 108 að tölu. Þær eru skráðar 
af mörgum og ólík.um höfundum. Hinar elztu þéirra 
eru um það bil 3000 ára gamlar og því skráðar fyrir 
daga Búdda. Hinar yngstu eru frá þriðju öldinni fyrir 
Krists burð. 

Um nöfn ogævi höfundanna vita menn næsta lítið. 
Á sama hátt og höfundar Islendingasagna láta þeir ekki 
nafn síns getið, en tileinkuðu verk sín guðunum. 

Með upanishödum og með kenhingu og bókmennt- 
um Búddismans nær indversk heimspeki hátindi sín- 
um. Þær eru þó ekki ný stefna íindverskri heimspeki, 
heldur framhald þeirrar þróunar, sem hefst með Veda- 
bókum. Samhengið helzt órofið, Höfundar upanishad- 

4-3 « • '. 



anna lögðu þó raeiri áherzlu á að kenna mönnum rétta 
breytni, en skeggræða trúarsetningar gamalla ritninga. 

Trúarþulur og gamlar bænir töldu þeir haldlitlar og 
óvænlegar til skilnings og þroska. - Og þeir yirðast ekki 
heldur hafa borið neina sérstaka virðingu fyrir hinni 
þjónandi klerkastétt sinna tíma. „Þeir, sem iðka messu- 
gerðir, 'halda að þeir séu menn lærðir 'og gáfaðir, en 
skjögra þó raunar áfram í ráðaleysi líkt og blindur leiði 
blindan." — Stundum eiga þeir til að skopast góðlát- 
lega að prestunum fyrir að gera sér trúna að atvinnu 
og afla sér á þann hátt matar og drykkjar, Þó eru þeir 
engir uppreisnaímenn í trúmálum. Persónulega trúa 
þeir að vísu ekki á hina gömlu guði. Samt ráðast þeir 
aldrei gegn þeim né afneita þeim. . 

Þeir líta á sig sem fræðara. Hæfur fræðari kannar 
fyrst hæfni og þroska nemenda sinna og hagar sfðan 
fræðslu sinni eftir getu þeirra. Ef hann vill leiða þá til 
dýpri og hærri lífsskilnings, verður hann fyrst að stíga 
niður til þeirxa eigin huginynda og ndta þær og aðra 
þekkingu þeirra og reynslu við útskýringar sínar og 
fræðslu um hinn æðri veruleika. Aðeips á þann hátt er 
honum unnt að koma nemandanum í skilning um ó- 
hlutstæða heimspeki, Það er tilgangslaust að bera á 
borð fyrir menn meiri þekkingu en þeir eru færir um 
að tileinka sér. 

Hugmyndirnar um hina gömlu guði voru fom a r og. 
rótgrónar í vitund manná. Það, sem höfundar upanís- 
hadanna vildu kenna mönnum, var, að til væri aðeins 




UP A.TJISH AD AR 

V_ ' . . ' 

einn sannur guð, sem væri kjarni allrar tilverunnar og 
hinn innri veruleiki í lífi hvers manns. Sjálfsþekking 
var því hið sama og að skiljá hinn eina giið. Þeirra hlut- 
v'erk var að vísa mönnum leiðina til sjálfsþekkingar,' 
sem ein veitir friðlausum anda mannsins fullkomið 
frelsi og jafnvægi. Én nemandinn á erfitt með að til- 
einka sér óhlutstæðar hugriiyndir. — Hann vill trúa á 
eitthvað áþreifanlegt, a. m. k. eitthvað riógu Iíkt hon- 
um sjáífum til að hann fái skilið. 

Fræðarar upanishadanna gera sér fulla grein fyrir 
þessu. Þegar þeir vilja koma nemanda sínum i skilning 
um, að til sé aðeins einri raunverulegur guð (á sanskrít 
Brahman), sem allir hlutir erú komnir frá, reyna þeir 
ekki þegar í stað að brjóta niður hugmyndir hans um 
.hina mörgu guði, heláur segja þeir honum. að Brahm- 
an sé faðir .guðanna, 'að frá honum séu allir guðirnir 
komnir, að Brahman og allir hinir mörgu guðir og allt' 
arinað í tilverunni sé hinn sami guðdómur. Þannig 
hyggjast þeir smám saman leiða nemanáann frá hug- 
mynd hans um marga guði til hins einá. 

Meðan þessum skilningi er ekki náði eru menn látn- ' 
ir í friði- með að dýrka þann guð, sem þeim geðjast per- 
sónulega bezt að og er í mestu samræmi við þroska 
þeirra. 

. Frumstætt náttúrubarn, sem á líf sitt og afkomú 
undir náð og miskunn náttúruaflanna og óttast storm- 
inn, sein tætir strákofa þess suniur og feykir jafnvel 
öliu þorpinu burt, eidinguna, sem dauðinn heldur í 

V 45 






hendi sér, — myrkur næturinnar fullt a£ galdri og ill- 
um öndum, villidýrum og ógnir skógarins, sem leynast 
í kræklóttuiji greinum, sem andsetnar eru af dísiim og 
nornum, Þetta frumstæða náttúrubam er látið í friði 
með að tilbiðja slönguguð, eða þá fljót eða tré, mán- 
ann eða sólina. Aðrir eru á sama há'tt látnir í friði með 
að tilbiðja Visnu, Agni og Indra. 

En smátt og smátt reyna fræðarar upanishadanna að 
snúa mönnum frá hinum mörgu guðum og með eiii- 
földum orðum og Ííkingum að leiða menn til skilnings 
á sjálfum sér og hinum sanna guði, eða eins og þeir 
orða það, — „frá hinu óraunverulega til veruleikans, 
frá myrkri til ljóss, frá dauða til eilífðar." 

írlendingur nokkur, sem beðinn var að skilgreina 
ómælisgeiminn, svaraði því til, að ómælisgeimurinn 
væri tímur kassi — eftir að lokið hefði verið tekið af, 
botninn sleginn úr og hliðarnar brotnar niður. Líkt og 
loftið í kassanum er takmarkað fxá öðru lofti er maður- 
inn skilinn frá uppruna sínum og hinu rétta eðli: guð-. 
dómnum. — Að taka lokið af, slá botninn úr og brjóta 
niður hliðar hinnar takmörkuðú tilveru sinnar, er sú 
leið, sem manninum er boðuð til að öðlast frelsi og 
endurheimta sitt rétta ótakmarkaða eðli. ‘ 

Þennan samruna við guðdóminn, sem $lin hefur 
raunar alltaf verið hluti af, telja höfundar upanishad- 
anna hina æðstu hamingju lífsins. 

Ef maðurinn keppir að einhverju öðru lægra tak- 
marki en þéssu, veitir það honum aðeins stundarfrið. 

46 



UPANISHÁDAR 

Mannleg fullkomnun verður að lokum takmark hvers 
einasta manns. En sú fullkomnun er ekki þróun frá 
hinu „lægsta til hins hæsta 1 ', þó svo kunni að virðast. 
Eins og guð er fullkominn, þannig héfur kjarni manns- 
ins, sjálf hans, alltaf verið fullkominn. En þóþessi guð- 
legi neisti búi í hverjum manni, er hann þar ekki ein- 
ráður. Hann vekur: aðeins eilífðarþrá mannsins og 
bendir honum upp á við til hinsháa takmarks. En 
remma moldárinnar er í-Jblóði mannsins og gerir hann 
að hálfu dýr, hálfu mann og hálfu guð. Áður en mað- 
urinngetur birzt, verður dýrið að vera algjörlega tamið 
og láta að stjóm hans. Áður en guðinn birtist, verður 
maðurinn að játast að fullu undir stjóm hans' 

Skynsemin getur ekki lyft manninum u pp yfir stíg 
dýrsins, því eins og hinn frægi þýzki heimspekingur 
Kant segir: „Pað, að maðurinn hefur skynsemi, getur 
á engan hátt lyft honum upp yfir dýrið, ef hann beit- 
ir skynsemi sinni á sama hátt og dýrið beitir eðlishvöt 
sinni.“ 

Á vissu stigi þróunar sinnar leita menn aðeins hins 
„veraldlega“. — í Chandogya upanishad segir: — „Og 
Virocana hélt til Asuranna til þess að boða þeim þá 
kenningu, áð dýrka skyldi aðeins holdið, því áð þeim, 
sem dýrkar holdið og þjónar því, mun vel líða þessa 
heims og annars.“ 

En andi mannsins finriur þar enga. varanlegá ham- 
ingju. Hann stefnir hærra og sættir sig ekki við að öðl- 
ast aðeins hverful gæði fjármuna og hóglífis: „Dauðinn 

47 



RÖDD INDLANDS 


mælti: — „Gott er eitt — þægilegt er anniað ... í>eim, 
s e m halda sig við hið góða, mun vel farnast, sá, sem kýs 
hið þægilega, nær ekki marki sínu.-“ 

„Fjármunir gera engan hamingjusaman. Hygginn 
maður, sem þekkir eðli hins ódauðlega, leitar ekki 
úeins varanlegs í heimi hverfulleikans." ... „En þú, 
Nachiketas, ... þú hefur ekki gengið auðbraut verald- 
arinnar, þar sem svo margir menn týnast“ (Kata upan- 
ishad). 

Meðan maðurinn vinnur verk sín í eigingjörnum til- 
gangi, veitist honum engin hamingja. Leiðin til sjálfs- 
þekkingar og lífshamingju er rétt breytni, og rétt 
breytni er að lifa öðrum, e n ekki sjálfum sér. 

Á þann hátt eru takmarkanir manna smám saman 
brotnar niður og heimur þeirra verftur víðari og bjart- 
ari. 

í sumum Iiinna yngri upanishada er því haldið fram 
að hægt sé að ná þessu marki með meinlætalifnaði, en 
það er í andstöðu við anda og kenningu hinna gömlu 
upanishada: Ástæður meinlætamannsins eru oft sjúk- 
legs eðlis, eða þegar bezt lætur af eigingjörnum toga 
spunnar. Hann afneitar heiminum og tekur engan þátt 
í þjáningum oglífi annarra manna. Hann hjálpar eng- 
um og er framvindu mannkynsins gagnslaus, en reynir' 
að öðlast mukti (Iausn) sér einum til handa. — I öðrú 
lagi nær hann ekki því marki eftir þessari leið, og þó 
að því jafnvel stundum kunni að virðast náð, er það 


48 



'ekki varanlegt, því að markinu verður aðeirls náð í 
samfélagi og sainstarfi við aðra menn. 

En þó upanishadar hafi yfirleitt ekki trú á meinlæta- 
lifnaði, verða menn að Iosa sig við illar-tilhneigingar. 
Menn mega ekki taka líf annars manns undir neinum 
kringumstæðum. Þeir mega ekki heldur stela, ekki 
heldur gefa sig á vald reiði eða illgirni, ekki haturs eða 
fégræðgi. — Upanishadar fordæma ekki kynhvötina. 

I Henni er þar gefin víðtækari merking en almennt er 
gert. Á Vesturlöndum er hún af ýmsum siðferðispost- 
ulum talin „óhrein“ og rót „syndarinnar“. Vitanlega’ 
er þessi kenning um „óhreinleika og synd‘.‘ ekkert 
annað en afbrj'ðisemi og bældar hvatir, sem_ stíga í 
stólinn dulbúnar hempu vandlætingarinnar og hylja 
hið rétta ándlit sitt sem vandlegast undir grímu trú- 
arinnaí'. Fræðarar upanishadanna líta á kynhvötina í 
- öðru Ijósi. Hún er.miklu víðtækari en svo, að hægt sé 
að binda hana við eðlun mannfólksins eingöngu. 
í raun og veru er hún hinn rauði þráður allrar til- 
i verunnar, hinar tvær andstæður, sem skapa allt líf. 

| . Hana er að finna frá hinu lægsta til hins hæsta. Hún er 
ekki synd, hún er hrein eins og sjálfur guðdómurinn. 
Og í innsta eðli sínu er hún ein af birtingum hans — 
N hið skapandi afl, sem nær jafnt til hvatanna, tilfinn- 
inga hjartans og ándans. Þetta skapandi afl er eitt og 
hið saina, þó áð það birtist á ýmsum stigum. Það, sem 
hinir gömlu lærifeður kalla ást, á sér þTjú stig ólík að 


RÖDD INDLANDS 


49 


4 




RÖDD INDLANDS x 

, vísu, en er þó sama aflið. Þessi þrjú stig ástarinnar eiga 
sér líffærafræðilegar samstæður — kynfaeri, hjarta og 
heila. Þessi stig verka að sjálfsögðu hvert á annað, en 
eitt þeirra verður þó ráðai di í manneðlinu á hverjum 
tíma. Hið fyrsta stig ástarinnar er eingöngu að full- 
nægja girndinni (kama). Þetta stig kenna fræðarar 
upanishada, að menn eigi að umskapa og nota orku 
þess til að byggja upp hið næsta, sem nefna mætti stig 
djúpra tilfinninga, stig fómfúsrar ástár, stig hjartans. 

Þegar það stig nær yfirtökum, brýtur hin djúpa ham- 
ingja þess niður alla eigingimi og sérhyggju, — og 
manneskjan lifir ekki lengur sjálfri sér. 

En þetta er ekki hæsta stig liennar. Það er venjulega 
bundið við konu, mann eða barn, én nær ekki nema að 
litlu leyti til veraldarinnar utan þess hrings. 

Hið þriðja og æðsta stig hennar er hugræns eðlis: 
góðvild og samúð, sem þekkir engin takmörk og nær 
til alls. Á þessu stigi kennir hún bezt skyldleika síns við 
guðdóminn. 

Þetta, sem gengur undir mörgum nöfnum á Vestur- 
löndum, kalla fræðarar upanishadanna eitt. 

Sú krossfesting holdsins, sem boðuð hefur verið af 
ýmsum góðum mönnum í anda grískrar siðfræði, á 
litlum vinsældum að fagna hjá hinum merkari upanis- 
hödum. Ástin, þetta yolduga afl alírar sköpunar, er allt i 
of djúpstæð í tilverunni til þess, að hún verði „upp- 
rætt“, jafnvel á sínu lægsta.stigi. Að reyna að uppræta 
hana jafnvel á fyrsta stigi sínu úr eðli manna, er því 

50 ' < • 







UPANISHADAR 

næsta brosleg tilraun í þeirrá augum. An hins fyrsta 
stigs hennar getur annað stig hennar ekki birzt. Á sama 
hátt geta menn aðeins vegna reynslu hins annars stigs 
hennar, komizt upp til hins • þriðja. Þannig kenna 
upanishadar, að ,,lífshvötin“ sé ein — og hún er guð- 
legs eðlis, — andstæðan, sem sameinast í nýju lífi, hinn 
rauði þráður allrar sköpunar, allrar tilveru. 

Ástin er sterkasta aflið í heiminum og hún leiðir 
mennina til þess guðdóms, sem fræð^rar upanishad- 
anna segja, að bíði okkar að lokum. 

Þekking og vísdómur er eiiinig í hávegum haft en 
án kærleika, réttrar breytni og fómarstarfs í þágu ann- 
arra manna geta engar bækur veraldarinnar nokkurn 
tíma leitt neinn til hamingjunnar. 

Til að gefa mönnum kost á að kynna sér að ein- 
hverju leyti anda þessarab ókmennta, upanishadanna, 
skulu hér til færðir þrír stuttir kaflar teknir upp. úr 
Ghandogya upanishad, sem sýna á einfaldan hátt kenn- 
ingu upanishadanna um manninn og guðdóminn. 

HINN SANNI GUfi 

Allt þett a er guð. Lát manninn taka til íhuguriar hina 
sýnilegu tilveru, þar sem hann fæðist, deyr og lifir i 
henni. 

Maðurinn hefur vilja. Það, sem hann vill í þessu lífi, 
verður hann í hinu næsta. Lát hann því hafa vilja sinn 
og trú. 

Atmaii, þú, sem veizt, líkami þinn er andi, gervi þitt 

51 




RÖDD I NB-IANDS 

Ijós, eðli þitt orka. Þú gefur öllu líf, lætur allt þrá, gef- 
ur öllu ilman. Þú ert allt þetta. Þú talar aldrei ogþig 
undirar aldrei neitt. 

Þú ert sjálfið í djúpi vitundar minnar, smærri en | 
mustarðsfræ. Þú ert sjálfið í djúpi hjarta mfns, stærra 
en jörðin, hærri en himinninn; meiri en allar þessar 
veraldir. 

Þú, sem ert allt þetta, ert hið sanna, guð. Þegar ég 
hverf úr þessum heimi, verð ég og það eitt. — Sá, sem 
hefur þessa trú, efast ekki. Þannig mælti Sandilya, já 
þannig mælti hann. ' i 

HÍNN INNRI VERULEIK.I 

.„Þessi.fljót, sonur minn, renna til austurs og vesturs. i 
Þau renna frá hafi til hafs. Þau verða sær. Og þegar 
þessi fljót verða sær, vita þau ekki meir hvaða fljót þau 
eru.“ . •' : 

',,Á sama hátt, sonur minn, þegar öll þessi dýr snúa 
aftur frá veruleikanum vita þau e kki meir, að þau 
komú frá veruleikanum. Hvað sem þessi dýr kunna að 
vera hér, ljón eða úlfur, göltur, ormur eða mýfluga — 
það hið sama verða þau aftur og aftur.“ 

„Allt, sem lifir á rætur sínár í veruleikanum, hinum 
innri veruleika. Hann er sjálfið, og einnig þú, Sveta- 
ketu, ert hanri.“ 

„Herra, seg mér fleira,“ sagði sonurinn. • 

„Sem þú vilt, barn mitt,“ svaraði faðirinn. „Ef ein- 
hver hyggi að rót þessa trés þarna, mundi trénu blæða, 

• 52 





UPANISHADAR 

en þó lifa. Ef hánn hyggi að krónu þess, mundi því 
blæða, en þó lifa. Ef hann hyggi að stofni þess, myndi 
því blæða, en þé Iifa. Vegna hins lifandi. sjálfs, sem í 
því býr, stendur það stöðugt, drekkur næringu og 
fagnar tilveru sinni. 

Éf hið lifandi sjálf yfirgefur eina grein þess, visnar 
hún. Ef það yfirgefur aðra grein visnar hún einnig, ög 
ef það yfirgefur hina þriðju grein visnar súgi'ein á 
sama'hátt. Ef það yfirgefur allt tréð — visnar þáð allt.“ 
„Nákvæmlega ásaina hátt, sonur minn, skaltu leggja 
þér þetta á hjarta." — Og faðirinn hélt áfram: „Þessi 
líkami visnar og deyr, þegar hið lifandi sjálf hefur yfir- 
gefið hann. Hið lifandi sjálf deyr aldrei. — Allt, sem 
lifir, á rætur sínar í veruleikanum, hinum iniiri veru- 
leika. Hann er sjálfið, — óg einnig þú, Svetaketu, ert 
hann.“ ' - 

„Herra,.seg mér fleira,“ sagði sonurinn. 

„Svo skal vera, barn mitt," svaraði faðirinn. „Færðu 
mér aldin þessa nyagrodha-trés þama.“ 

„Það er hér, herra.“ 

„Kljúfðu það.‘‘ 

„Það er klofið, herra.“ 

„Hvað sér þú þar?“ 

„Ekkert, herra." 

Þá sagði faðirinn: „Þessi ósýnilegi kjarni, sem þú get- 
ur ekki greint, er sjálfur kjami hins mikla nyagrðdha- 
trés, sem það er sprottið af.“ 

„Trú þú mér sonur minn. — Allt, sem lifir, á rætur 

53 






R Ö'D D INDLANDS 


sínar í veruleikanum, hinura innri veruleika. Hann er 
sjáífið, -t- og einnig þú, Svetaketu, ert hann.“ 

„Herra, seg mér ennþá fleira," sagði sonurinn. 

„Sem þú vilt, barn mitt,“ svaraði faðiriiin. 

„Settu þetta salt í vatnskerið þarna, og bíddu mín 
hér á morgun." 

Næsta dag sagði faðirinn: „Færðu mér saltið, sem þú 
settir í vatnið í gær." 

Sonúrinn fann það auðvitað ekki, því að saltið hafði 
samlagazt vatninu.. ' 

Faðirinn sagði þá: 

„Hvaða bragð er af þessu vatni á yfirborðinu?" 

„Það er salt,“ sagði sohurinn. 

„Hvajða bragð er af því í miðju þess?“ 

„Það er salt,“ sagði sonurinn. 

„Hvaða bragð er af því við botninn?" 

„Það er salt,“ sagði sonurinn. 

„Helltu því niður," sagði faðirinn, >,og bíddu mín 
hér á morgun. 

Hann gerði svo og fann þar þá aftur saltið, sem hann 
hafði sett í vatnið, því að salti verður e kki eytt. — Og 
faðirinn mælti: „Ekki héldur hér í þessum líkama 
skynjar þú andann, sonur minn, en hann er þar þó, því 
að allt, sem lifir, á rætur sínar í veruleikanum, hinum 
innri veruleika. Hann er sjálfið, — einnig þú,Sveta- 
ketu; ert hann.“ 

„Herra, seg mér fleira," sagði sonurinn. 

„Svo skal vera, barn mitt,“ sagði faðirínn. 

54 


Orjiíj* 





UPANISHADAK 


BORG GUÐS 

Hari, om..— Þetta er borg guðs (líkaminn) og í henni 
er kóngshöllin (hjartað). Og í höllinni er hinn hvíti 
lótus (hin æðri vitund) og á lótusblóminu er perla ljóss- 
ins (Atman). Hepnar skulúm við leita — og reyna að 
skilja hana. Og ef einhver skyldi spyrja: „Hver er þessi 
borg? Hver erþessi höll? Hvað er lótus hjartans og perla 
ljóssins, sem við eigum að leita að og skilja?" — Þá 
svörum vér: „í perlu ljóssins í hjarta þér rúmast 
allir heimar. í henni hvíla bæði himinn og jörð, bæði 
eldurinn og loftið, bæði sólin og máninn, bæði elding- 
in og stjömurnar." — Og ef einhver skyldi spyrja: „Ef 
öll tiíveran er í þessari borg, hvað verður þá eftir, þeg- 
ar elli og dauði fara herför til borgarinnar og brjóta 
hana niður?“ — þá svörum vér: „Þótt líkaminn hrömi, 
verður perla ljó'ssins ekki gömul. Líkaminn deyr — 
ekki perlan. Hún er hin sanna borgg uðs. Hún er sjálf- 
ið, laust við elli og dauða, laust við sorgir, hungur og 
þorsta, þráir aðéins hið góða, þekkir aðeins hið sanna. 
Allur veraldarauður, sem menn afla sér á jörðinni, 
hvérfur. Einnig það, semm enn hafa lagt í sjóð framtíð- 
arhamingju sinnar með fórnum' ög góðum verkum á 
jörðinni, eyðist að lokum. 

Þeir, sem hverfa frá þessum heinii án þess að hafa 
. uppgötvað sjálfið — hið sanna líf, — fyrir þá er ekki til 
neitt frelsi í nokkrum heimá. En þeir, sem hverfa héð- 
an eftir að hafa uppgötvað sjálfið — hið sanna líf — 
þeirra bíður frelsi í öilum veröldum. . 

•55 



KENNINGIN UM FORTILVERU 
OGENDURHOLDGUN 


Hvað bíður OKKAR handan grafar og dauða? Er það ei- 
líf myrk nótt gleymskunnar eða önnur og ný tilvera? 
Hver er sá, sem ekki hefur spurt þessarar spurningar og 
leitazt við að svara henni? 

Öll trúarbrögð kenna, að við lifum eftir dauðann. 
Ki istnir menn trúa á annað líf vegna heilagrar ritning- 
ar.. Ekki svo að skilja, að öllum höfundum hennar beri 
saman um þetta atriði. — Sá spaki Salómon segir t. d.: 
,;Haltu leiðar þinnar, et glaður brauð þitt og drekk 
vín þitt með glöðu hjarta .. .þ ví það er ekkert starf. né 
hugsun, né þekking né vizka í gröfinni, sem bíður 
þín.‘.‘ — Prédikarinn tekur í sama streng og kveðst 
heldur vilja vera lifandi hundur en dautt Ijónl 

Fyrst eftirá 36 fyrir Krists burð, þegar ísrael var her- 
numið af Persum, komust Gyðingar í kynni við þjóð, 
sem þróað hafði með sér trúna á upprisu eftir dauð- 
ann, á laun'og refsingu annars heims og dóm á éfsta 
degi. ’ 

Viss hópúr manna meðal Gyðinga tileinkaði s^r þess- 
ar hugmyndir Persanna, aðrir voru þeim mótfallnir. 

56 


i.'ccyiy 






KENNINCIN UM FORTILVERU OG ENDURHOLDCUN' 

Saddúkear t. d., sem fylgdu hinum g^mla gyðinglega 
rétttrúnaði, trúðu ekki á hina pérsnesku kenningu um 
upprisuna. ' . 

Fylgjendur Zorostra í Pérsíu trúa því, að sál hins 
látna yfirgefi líkamann að þrem nóttuni liðnum og 
hverfi til annars heims um óttubil hinnar þriðju nátt- 
ar. Réttlátir fara til himnaríkis, ranglátir hiður á við. 
Þar bíða hinir ranglátu til dómsdag-s. Á þeim degi er 
Ahriman (óvinur sálnanna) veginn og sálir hmna rang- 
látu eru hreinsaðar af syndum sínum og beint á veg ei- 
lífsþroska.. 

Þetta er hin persneska kénning. Því er að vísu eklci 
trúað, að um upprisu holdsins geti verið að ræða, en 
andinn eða sálin er sögð lifa áfram. Ahura Mazda bið- 
ur menn að meðtaka þetta sein trú, því að 'ekki sé hægt 
að gefa mönnum. neina sönnun fyrir þessu, bg fyrir- 
brigðið er heldur ekki útskýrt — aðeins kallað krafta- 
verk. 

Kristnir menn nú á dögum kenna, að okkar bíði ei- 
líft líf eftir dauðann. Hins vegar halda þeir því fram 
flestir hverjir, að fæðing mannsins á jörðinni sé upp- 
haf tilveru hans — að sálin sé jafngömul líkamanum 
og sköpuð á sama tíma. 

Indveijum þykir sú hugmynd heldur óhéimspekilég. 
Ef sáliii ætti sér upphaf, hlyti hún líka að eiga sér endi 
að þeirra dómi. Ef sálin er sköpuð með líkamanum, 
- hví.skyldi hún þá ekki deyja með honum einnig? Þeir 
geta ekki fallizt á, að sálin geti skyndilega orðið til úr 

57 


i 



engu. Hvorki efni eða andi verður skapað úr engu. Ef, 
maðurinn eða sál hans er eilíf, hvernig getur hún þá 
átt takmörk í tíma? Hið raunverulega getur ekki byrj - 
að áð vera til, því að þá er það ekki eilíft. 

Indverjar halda fram, að sál mannsins sé ódauðleg 
og eigi því ekki takmark í tíma, byrji ekki að vera til 
og líði ekki undir lok. 

í annan stað eru Indverjar mótfallnir þeirri hug- 
mynd, að maðurinn fari eftir andlátið annað hvort til 
himnaríkis eða heljar og dveljist þar um alla eilífð. 
Náttúrán getur ekki staðið kyrr, segja þeir. Ryrrstaða 
er sama og dauði. Líf er til vegna þess, að allt i tilver- 
urini er á hreyfingu. Manninum er því ómögulegt að 
dveljast alla eilífð á einhverjum ákveðnum stað. Lífið 
verður alltaf að yng ja sig upp og aðferð þess er fæðing 
og dauði. 

Endurfæðingarkenningin (reinkarnation) verður því 
niðurstaða Indverjans. 

Plato, hinn gríski heimspekingur, þekkti vel þessa 
kenningu og vísar til hennar, þegar hann segir: „Sálin 
er eldri en Iíkaminn. Ótal sinnum feðist sálin inn í 
þennan heim.“ % 

En ken n ing Platos er þó ekki sama og hin indverska 
kenning. Plato trúði því, að menn gætu feeðzt í ótal 
gervum manna og dýra. Sú kenning hefur verið nefnd. 
kenningin um sálnaflakk (transmigration). Þessum 
tveim kenningum er venjulega ruglað saman, eins ólík- 
ar og þaer þó eru. Kennihgin um sálnaflakk var þekkt 

58 



KENNINGIN UM FORTILVERU OG ENDURHOLDGUN 

um öll lönd hins gamla heims og þó bezt í Grikklándi 
og á Egyptalandi. í bók sinni Phædrus lýsir Plato 
. hvernig sálin fæðist aftur ög aftur til jarðarinnar, ým- 
ist sem maður eða dýr: 

Seifur faðir guða og manna ög dýra ekur vængjuð- 
um vagrii sínum um himiriirin og fylgist með Öllum 
hlutum á himni og jörð. — Fylking guða 'og sálna 
fylgir honum og hver þeirra vinnur sitt ætlunarverk. 
— Eftir hringför sína um jörðina heldur fylkingin á 
bratta himinhvelfingarinnar tíl hinnar dýrðlegu veizlu, 
sem henni er búin á himnum. 

Hervagnar guðanná fljúga léttilega upp himinbog- 
ann. Aðrir fylgja með erfiðismunuin, því að fákurinn, 
sem vagninn dregur, er viðsjáll gripur, og ef sá, sem á 
taumunúm heldur, handleikur þá ekki öruggri og 
styrkri hendi, rennur hann niður til jarðarinnar aftur, 
þar sem sálin tekur á sig klafa þrælkunarinnar.' 

Sálir guðanna ná tindinum, stíga niður úr vögnum 
sinum og ganga-t.il fúllsælu hins æðsta himins. — Slíkt 
ér líf guðanna. Þeir, sem bezt fylgja, komast aðeins 
nógu langt til að skyggnast inn í eilífðina og sjá þar í 
sjónhendingu leiftur hins æðsta Sannleika. Síðan setjast 
þær að á hinum lægri hiinnum. Hinar sálirriar, sem 
þrá hinn æðri héim, en skortir þrótt til að fylgja vögn.- 
um guðanna, hrapa niður í djúpin, þær brjótast þar 
um og troða hver á annarri. Margár brjóta vængi sína 
og örmagnast. Þegar sálin ,er þannig orðin ófær um að 
sjá hina háu sýn eilííðarinnar, reikar hún um í myrkri 

59 



gleymsku og spillingar. Sálin missir vængi sína og hrap- 
ar til jarðarinnar og.þar fæðist hún mörgum sinnum í 
gervi manns eða dýrs. Tíu þúsund ár hljóta að Kða áð- 
ur en 'sálin fær snúið aftur til ættlands síns, því að á 
skemmri tíma vaxa sálinni ekki vængir. 

Þannig kennir Plato í bók sinni Phædrus. Pyþagoras 
hafði svipáðar skoðanir. Hann kenndi, að sálin færi 
fyrst eftir andlátið til dánarheima, en sneri síðan aftur 
til jarðarinnar.og fæddist þar aftur sem maður eða dýr. 
'Fyrst eftir að sálin er orðin algjörlega flekklaus, hverf- 
ur hún aftur til hinnar eilífu uppsprettu si n nar. 

Forn-Egyptar álitu, að sálin eftir viðskilnað sihn við 
líkamann færi úr einu gervi í annað um þúsundir ára 
til þess að afla sér rey n slu og þekkingar á öllum svið- 
um lífsins. Herodotus segir: „Egyptar halda fram þeirri 
kenningu, að sálin sé ódauðleg. Þegar líkaminn deyr, 
hverfur hún í arinað gervi, sem henni er búið.“ 

En þessar hugmyndir um sálnaflakk eru ekki hin ind- 
vérska kenning um enáurfæðingu. Helztu heimspek- 
ingar Indlands halda fram, að. kenningin um sálna- 
flakk hafi aldrei verið kepnd í indverskri heimspeki. 
Jafnvel þegar á stöku stað í Vedabökum er talað um, 
að menn endurfæðist sem hundar, kettir, slöngur, fílar 
eða ljón, beri ekki að skilja það í bókstaflegri merk- 
ingu, heldur- séu þessi orð nótuð. sem líkingar til að 
lýsa mismunandi manneðli. Stimdum virðist að vísu 
sem manninum miði aftur á bak eitthvert ákveðið tíma- 



KENNINGIN UM F O R TILVERU OG ENDURHOLDGUN 

bil og hanii' getur jafnvel orðið. að siðlausum villi- 
marmi, en aldrei endurfæðzt sem dýr. 

Kenningin um fortilveru sálarinnar-og endurfæð- 
ingu hennar til jarðarinnar er sameiginleg allri ind- 
verskri heimspeki og trúarbrögðum, og þaðan hefur 
hún borizt um lönd og álfur. 

Alexander mikli tileinkaði sér hana í austurför 
sinni. Eftir það varð hún Persum vel kunn. Gyðingar 
kynntust henni m. a. vegna persneskra áhrifa og vistar 
sinnar í Babýlon. Grikkjum barst hún eftir sömu leið- : 
um. Philo, heimspekingur frá Alexandríu, prédikaði 
um fortilveru og endurfæðingu meðal Gyðinga á dög- 
um Krists. Annars var Gyðingum hún vel kunn áður. 
Jóhannes skírari er m. a. sagður vera Elíjah endurbor- 
inni í Talmúd er sál Abels sögð hafa endurfæðzt sem 
Sath og síðar sem Moses. Kristur sjálfur talar einnig 
um fortilveru sína, áður en hann var sendur til jarðar- 
innar sem sjálfsagðan hlut. 

Það er því sízt að undra, þó kristnir menn á fyrstu 
og beztu Öldum kristninnar tryðu einnig á þessa kenn- 
ingu um endúrfæðingu. Origen og aðrir kirkjufeður 
trúðu henni einnig og breiddu hana út um allan hinn 
vestræna og kristna heim. 

En Justinian trúði henni ekki og sjónarmið hans 
urðu lög trúarinnar. Á ráðstefnu, sem haldin var í 
Könstantinopel 538 eftir Krists burð, lét Justinian 
semja sérstök lög, þar sein svo var fyriniiælt, að hver 

61 


0<Cí»j 




RÖDD INDLAMDS 

sem aðhylltist eða boðaði þessa kenningu, skyldi kall- 
aður trúvillingur og bannfærast. Margir voru síðan 
pyntaðir og af lífi teknir af þessum sökum. 

Eftir þessar aðfarir vissi næstum allur hinn kristni 
heimur, að kenningin um fortilveru sálarinnar og end- 
urholdgun var villa ein. Þrátt fyrir þetta aðhyllist þó 
meiri hluti mannkynsins þessa kenningu. Jafnvel á 
Vesturlöndum á hún sína fulltrúa. Heimspekingar 
eíns og Kant, Schopenhauer, Lessing, Leibnitz, Fichte 
og jafnvel David Hume veita henni stuðhing. Sömu- 
leiðis vísindamenn eins og Huxley og Flammarion og 
skáld eins og Emerson, Walt Whitman, Tennyson og 
Goethe. 

En eins og áður er sagt, þó ýmsir góðir menn á Vest- 
urlöndum séu kenningúnni hlynntir, eru miklu fleiri 
þar henni mótsnúnir. Og þeir hafá sín rök fram að 
færa. Margir eru þeirrar skoðunar, að tilvera mannsins 
hljóti einhvers staðar að hafa byrjað ogspyrja: Hvár og 
hvenær var hin fyrsta fæðing? Síðan glíma þeir við gát- 
una gömlu um, hvort fyrr hafi verið skapað eggið eða 
hænan! — Kom efnið fyrst og skapaðist andinn síðan 
vegna vissra eiginleika þess? Eða varð andinn fyrst til 
og kom hann síðan til jarðarinnar? 

Ert þessar spurningar eru rangar vegna þess, að spyrj- 
andinn slær því föstu án þess að sanna það, að efnið 
eða andinn hafi orðið til — eða að til sé álgjört (abso- 
lut) upphaf nokkurs hlutar. Að áliti Indverja getur 
hvorki efni né andi byrjað að vera til. Það er eilíft. Sál 

62 





\ 


KENNINGIN UM FORTILVERU OG ENDVRHOIDGUN 

manna, sem hlýtur alltaf að-vera í. tengslum við ein- 
hverja tegund af efni eða' orku, sem er eitt og hið sama 
fyrirbrigði, á sér heldur ekkert upphaf. Ef hún ætti sér 
upphaf, væri hún ekki raunveruleg, þvf að þá væri hún_ 
ekki eilff. Þagf, sem byrjar og endar, kemur og fer, svo 
aðeins hið eilífa er raunverulegt í þeim skilningi. Við 
segjum, að guð sé eilífur. Hann er hin mikla sól alver- 
"• unnar. Geislar þessarar sólar'eru tilveran.S ál mannsins 
er eiiín þessara geisla. Ef þessi sól er.eilíf, hljóta geislar 
hehnár líka að vera éilífir, því að sólin er sól vegna 
geislasinna. x 

Til eru aðrir menn, sem segja, að kenningin um for- 
tilveru hljóti að vera röng, því að ef við hefðum lifað í 
fyrri tilverum mundum við muna eitthvert brot þeirra. 
Þessi gagnrýni virðist hafa nokkuð til síns máls, því að 
hvað kemur okkur við fortilvera, sem er eilíflega 
gleymd og grafin? Ef við munum hana ekki, sannár 
það, að samhengi einstaklingsvitundarinnar er rófið og 
að rjúfa það jafngildir dauða. „Því fer fjarri,“ svara 
hinir gömlu lærifeður. — í fyrsta lagi halda eiginleikar 
einstaklingsins, tilhneigihgar hans og þroski áfram í 
rökréttu samhengi og framhaldi af hinni gleymdu for- 
tilveru, líkt og maður, sem missir minni sitt, skiptir 
ekki ,um persónuleika. í ögfru lagi,' segjá hinir gömlu 
lærifeður, höfum við alls ekki gleymt fortilveru okkar, 
heldur munum við hana! 

Næstum allt ininni okkar frá liðnum dögum í þessu 
lífi er dulvitað minni. Minningin frá fýrri tilverii er á 

63 




CoC}t»J 





saina hátt ekki glötuð, heldur dulvituð. Viss hluti vit- 
undarinnar man. Þegar vissu stigi í þroska mannsins 
er náð, verður hann sér meðvitandi úm fortíð sína. 
Raja-Yoga kennir mönnum, hvernig þeir geta jafnvel í 
þessu lífi endurheimt minni sitt og sannreynt sjálfir 
þessa kenningu. . 

Þriðja og algengásta mótbáran gegn þessari kenn- 
ingu er þó það, sem nútíraavísindi hafa að segja um 
erfðir. Ef við erfum eiginleika foreldra okkar og for- 
feðra, hvernig getum við þá fæðzt inn í þennan heim 
og samt haft persónuleika í beinu og rökréttu fram- 
haldi af fortilveru okkar? — Þetta er skýrt á þann veg, 
að einstaklingurinn dragist að öllu því, sem honuni er 
skyldast. , .. 

Erfðafræðin kennir, að menn erfi ekki aðeins eigin- 
Ieika foreldra sihna, heldur sé hægt að erfa alla' eigiri- 
leika alls kynstofnsins. Hún kennir, að hending ein 
rá.ði, hvernig erfðir tengjast í einstökum atriðum. 

í indvérskri heimspeki eru tilviljanir ekki viður- 
kenndar. Allir hlutir hljóta að eiga sér orsök, jafnvél 
þó sú orsök sé vísindunum ekki kunnl — Þar er þvi 
haldig fram, að þessi tengsl gerist í samræmi við per- 
sónuleika og karma hins óborna. Vísindamenn, sem 
kynnt hafa sér þessa kenningu um fortilveru og endur- 
holdgun og hafa einnig náin kynni af því, sem nútíma- 
vísindi hafa að segja um erfðir, munu því hika við að 
fullyrða, að þessar tvær kenningar séu í andstöðu hvor 
við aðra. Huxley, einn þekktasti vísindamaður þessar- 

64 





KENNINGIN UM FORTILVERU OC ENDURHOLOGUN 

ar aldar, segir m. a. í riti sinu Evolution and Etkics 
(Þróun og siðfræði): „Engif aðrir en grunnfærir menn 
munu neita henni (kenningunni um fortilveru sálar- 
innar og endurfæðing-u) sem fjavstæðu á grundvelli 
erfðafræáinnar. Eins og kenningin um sjálfa framþró- 
unina á hún rætur sínar í heimi veruleikans.“ 

En ef indverskum djúphyggjumönnum hefur í raun 
og 'veru tekizt að komast að þessum hlutum með inn- 
sæi sínu, hljótum við að gerá þær kröfur til þeirra. að 
þeir geti sagt okkur, hvað það er, sem raunverulega 
gerist, þegar maður deyr. Um hvaða veraldir leggur 
maðurinn þá för sína? Hver er tilgangur þeirrar farar? 
— Við þessum spurningum er þar einnig að finna greið 
svör, þótt það kunni að koma okkUr að óvörum. 

Hugs u m okkur mann, sem liggur í rúmi sínu og er 
að yfirgefa þennan heim. Líkamsstarfsemin hættir 
smám saman, hin ytri skynfæri sljóvgast og hugarstarf- 
semin tek u r kynlegum breytingum. Á þessum síðustu 
augnablikum kemur venjulega liðin ævi upp í huga 
mannsins. Hver myndin rekur aðra. Margt, sem áður 
virtist án tilgangs, skynjar maðurinn f nýju ljósi. 
Margt, :sem áður var gáta, er nú leyst; Ósjálfrátt gerir 
maðurinn upp ævi sína á þessum miklu vegamótum, 
og tilgangur þessa lífs hans verður honum ljós. Af þess- 
um orsökum eru inenn beðnir að vera hljóðir í návist 
deyjandi manns- og lofa honum að fara í friði, svo að 
sál hans geti unnið sem bezt úr þeim boðskap, sem lið- 
in ævi hefur að flytja henni., 

RÖDD INDLANDS 55 5 





~RÖ D D INDLANDS 


Hinum deýjandi manni virðist hann byrja að síga 
niSur, falla lengra og lengra niSur í eitthvert hyldýpi. 
DauSinn nálgast hann. 

• Skyndilega verSur hann var viS,.aS hann liggur í lá- 
réttu ástandi í loftinu upp yfir sínum eigin líkama, 
sem í rúminu liggur. Þetta ástand háns vekur hjá hon- 
um undrun. HvaS hefur gerzt? Hvernig má þaS vera, 
aS hann liggur þama niSri í rúminu og er þó á sama 
tíma hér í öSrum líkama? Hanri veit, aS þetta er ekki 
draumur, því aS vitúnd hans er skýr eins og í vöku, 
jafnvel skýrari en nokkrij sinni fyrr. — Hann veitir at- 
hygli, aS milli hinná tveggja líkáma, þess sem í rúminu 
liggur og þess, seni hann skynjar nú sem „ég sjálfur“, 
liggur mjór silfurgrár strengur, sem tengir þá saman. 
Fyrst þegar þessi þráSur slitnar, er maSurinn örendur. 
HvaSa skýring er gefin á þessu fyrirbrigSi? 

^ í indverskri heimspeki er því haldiS fram, aS maS- 
urinn hafi ekki einn, heldur þrjá líkama, sem fléttast 
hver inn í annan og liggjá allir 1 sama rúmtaki: — Hug- 
myndin virSist okkiir hreinasta fjarstæSa. Hvernig er 
hægt aS hafa þrjá likama, sem eru allir úr efni í ein- 
um? í augum nútíma vísindámanns, sem þekkir efna- 
fræSi nægilega vel, er þetta þó ekki svo fjarstæSukennt. 

— HvaS er efrii? — Til skamms tí ma var pkkur kenrit, 
aS til væri eitthvaS, sem kálIaS var „smæsta efnisögní'. 

— Okkur var kennt, aS þaS væri hinn fasti grundvöllur 
efnisins. Sagt var, aS efhiS væri byggt upp af mólekúl- 
uiri og mólekúlin úr atómum, atémiS aftur úr elektr- 

' ' r 66 


Ccpjnr* 




KENNINGIN UM PORTILVERU OG ENDURHOLDGUN 

ónum, prótónum og n'e\'trónum. En langmestur hluti 
þessa atóms var þó viðurkennt, að væri tóm, þannig 
að hið „hireina efni“ þess Var hverfandi lítið brot af 
rúmtaki atónisms. Svo lítið,. sögðu vísindin, að þetta 
„hreina efni“ væri, að ef hægt væri að taka allt -hið 
„hreina efni“ líkamans saman í eitt þánnig, að hvergi 
væri tóm eða „loft“ á milli, mundi vera hægt að setja 
þetta efni í lófa raanns og þar yrði það aðeins séð með 
smásjá. 

En jafnv.el þessa litlu ögn, sem hér er eítir af hreinu 
efni, hafa vísindi síðustu ára ekki látið í friði. — Því 
hefur verið breytt í orku, og orkunni er aftur hægt að 
breyta í efni. Þetta þýðir, að vísindi síðustu ára etu 
farin að viðurkenna hina ævafornu indversku kenn- 
ingu um, að efni og orka sé sama fyrirbrigði. 

Af þessu má sjá, að efnisins vegna er ekkert því til 
fyrirstöðu, að þrír líkamar geti rúmazt í því rúmtaki, 
sem takmarkast af útlínum líkamans. Ekki svo að 
skilja, að hinir tveir innri líkamar verði rannsakaðir 
efnafræðilega enn sem komið er a. m. k. Ástæðan til 
þess er sú, að þeir eru úr annarri og fíngerðari tegund 
af efni en „okkar efnisheimur" og óskynjanlegir flest- 
um mönnum á sama hátt og þessi efnisheimur, en 
skynjaðir sem skuggi og jafnvel tóm frá astralheimUm 
og hinum hærri veröldum. 

Kennt er, að för mannsins liggj um þrjár veraldir: 
Efnisheima eða jörðina, geðheima og Ijósheima. Þessa 
flokkaskiptingu má þó ekki taka of bókstafléga, þar 

67 

• i 





RÖDD INDLANDS 

. sem í veruleikanum er um fjölda mörg og ólík tilvferu- 
stig að ræða, bæðií astralheimum og æðri heimum 
sumum, sem liggja langt ofar mannlegri þróun. En 
þessi skipting er hagkvæm til að átta sig á höfuðatrið- 
um þessa boðskapár og er henni því haldið hér. 

Þessir þrír líkamar mannsins hvíla allir (í jarðvist 
manna) í sama rúmtaki líkt og Ijósgéislar, hitageislar 
og rafurmagn geta fyllthið’ sama herbergi. Efni þessara 
þriggja líkama svarar nákvæmlega til þess efnis, sefn 
þessir þrír heimar, sem getið hfefur verið um, eru 
inyndaðir úr. Efnislíkaminn er gerður úr sömu tegund 
af efni og þessi jörð okkar eða „efnisheimurinn‘‘, geð- 
líkaminn úr sömu tegund af efni og geðheimár, ljós- 
líkaminn úr sömu tegund af efni og ljósheimar. 

Og nú getum við áftur horfið til hins deyjandi 
manns og skilið, á hverju þessi reynsla hans byggist,. 

Þráðiirinn hefur slitnað og líkamarnir tveir (sem 
maðurinn skynjar enn aðeins sem einn, eins og hanii 
gerði á jörðinni, meðan þeir voru þrír) og aliir hinir 
æðri eðlisþættir mannsins hafa skilið' við líkamann. 
Haiin er örendur, og- borinn til grafar. Þó getur jafnvel 
líkaininn ekki dáið, því að dauði er hvergi til. Frumur 
hins örenda líkama sundrast og hver þeirra fer með sinn 
hlut af prönu hans eða lífsorku. Þess^ orku flytja þser 
með sér út í náttúruna og taka með henni þátt í lífi 
annars líkama, manns, dýrs eða jurtar. En þessi líkami 
er manninum að sjálfsögðu eilíflega glatáður. 

Maðurinn er nú kominn til astralheima eða geð- 


Ovjr 


68 




KE'KN I N CIN U M FORTILVERU OG ENDURHOLDCUN 

héima. Hann er nú í astrallíkaina sínum. En sá líkami 
ei' líka xlauðlegur. Eftir að maðurinn hefur dvalizt um 
stund í hirtu nýja umhverfi, sækir að honuni svefn og 
hann „deyr“ öðru sinni. Sá dauði gerist á sama hátt og 
sá fyrri, að astrallíkaminn losnár úr sambandi við hina 
æðri eðlishætti mannsins. Lík þessá líkama er stundura 
kallað astralskel. Vegna hins náná sambands, sem var 
milli líkamanna tveggja, dregst þetta lík til hins fyrra'. 
Skyggnir menn sjá því venjulega mikið af þessurri fyr- 
irbrigðum í kirkjugörðum og öðrum gr a freitum. Fá- 
fróðir menn hafa haldið að þessi astralskel væri sál hins 
frámliðna'. Hún er aðeins lík án vitundar og sálar — 
sem þó getur enn verið á reiki nokkra stund vegna 
prönu sinnar. Að „vekja upp draug“ eða „senda send- 
ingu“ er a ð sögn í því fólgið að leiða vissa orkustfauma 
(prönu) inn í hina viljalausu og vitundarlausu astral- 
skel og magna hana þannig og gefa henni ákveðinn 
vilja, sem skapaður er af sterkri utanaðkomandi hugs- 
un, til að framkvæma það verk, sem gjörningamaður- 
inn ætlar henni. Mörg fyrirbrigði svarta; gald urs eru 
skýrð með þessu. 

Méðan á þessum svefni eða draumamóki mannsins 
stendur á astralsviðinu, losar hann sig við fleira en 
astrallíkamanri. Hann losar sig um léið við hirta lægri 
eðlisþætti að svo miklu leyti sem hann getur eða vill. 

Vanþroskaðar sálir liggja stutt í þessum dvala, þvi 
að þzer hafa fátt af sér að fella. Áð skiíja við astralskel- 
ina eina tekur lítinn tíma, Þroskaðar sálir liggja oft 


69 



RÖDD INDLANDS 

lengi í þessum dvála áður eil þær vakna aftur, vegna 
þess að meðan á þessum dvala stendur skilja þær við 
alla hina lægri eðlisþætti og birtast síðan í nýju gérvi, 
þar sem hið innra ljöseðli þeirra er ríkjandi. — 

Vegna þessa dvala sálarinnar, sem tekur við ven ju- 
lega stutt eftir andlátið, er brýnt fyrir mönnum að 
„gefa dauðum ré“. Sterkar hugsanir geta vakið mann- 
inn-úpp áf dvala sínum áður en umskiptin hafa að 
fullu farið fram. Hann heldur niður til jarðarinnar til 
að svara kalli hennar án þess þó að vera til fulis vakn- 
aður til hins nýja lífs. Á þennan hátt tefst hann í þróun 
sinni og þolir öft óþarfar þjáningar. Þessir menn eru 
algengir á miðilsfundum og eru þá stundum eins og 
milli vita. 

Aðrir menn, sem eiga oft erfitt með að átta sig á hin- 
um nýja heiini, eru þeir sem farast skyndilega af slys- 
förum. Fyrir þ'eim er allt svo líkt, að þeir sjá og heyra 
allt eins og það er á jörðinni og geta ekki áttað sig á, 
hvernig komið sé. Vegna þ essara manna eru starfandi 
hjálparsveitir, sem annast hvern mann, sem á hjálp 
þarf að halda, — og smám saman er þessum inönnum 
„komið í ró“, svo að hinn síðari viðskilnaður geti far- 
ið fram. 

Eftir að maðurinn vaknar upp af svefni sínum eða 
draumum, er hann ekki eins og allur þorri manna virð- 
ist gera sér í hugarlund „andi“ eða „sál", — eitthvért 
þokukennt efnisvana fyrirbrigði utan. og ofan við alla 
hlutlæga tilveru. Hann skynjar þvert á móti hinn nýja 

70 



CO£T/l«r 




KENNINGIN UM FORTILVERU 0,0 ENDURHOLDGUN 

líkama sinn alveg ja£n„þéttan" og hann gerði á jörð- 
inni. Hinn nýi líkami er á sama þéttleikastigi og hið 
nýja umhverfi. Þess vegna er honum allt jafn„raun- 
verulégt" og „áþreifanlegt" ogþað var á jörðinni. Jörð- 
ina aftur á móti skynjar hann sem skuggaveröld byggða 
lifandi líkum. 

Verk manna í fyrri jarðvist, tilhneigingar og þrár 
þeirra í lífiriu-, verða hér segulaflið, sem dregur þá til 
þeirra nýju heimkynna. Hver maður dregst að þeim 
hlutum og því unohverfi, sem honum er skyldast, og 
hann hverfur til þeirra sviða, sem eru í beztu samræmi 
við þroska hans. 

Skáldið Rabindra Nath Tagore kemst einhvers stað- 
ar svo að orði, að för manna um veröldina sé líkt og 
sjóferð, þar sem allir ferðast á sama skipi, en þegar í 
höfn er komið fer hver til síns heima. Eins og fiskur- 
inn getur ekki yfirgefið sjóinn og gengið á land, og 
eins og landdýrið getur ekki flogið um himininn, eins 
kemst enginn maður ofar eii eðli hans Ieyfir. 

Þeir, sem ekki klæðást úr hinum lægri eðlisþáttum, 
eru .enn hér á valdi lágra hvata og gista svið, sem eru 
nátengd jörðinni og liggja henni jafnvel neðar. Þeir 
reyna enn hér að uppfylla allar langanir Káma Rupa, 
dýrsálarinnár. Þeir taka sáralitlum framföruni og fæð- 
ast jafnan skjótt til jarðarinnar aftur, því að hún hefur 
sterkast aðdráttarafl á þessar sálir. 

Aðrir hóp a r manna lifa á hærri sviðum, í himnaríkj- 
um, þar sem góðvild og hamingja ræður ríkjum og ósk- 

71 




ir og draumarmanna verða að veruleika. Þangað sækja 
þeir aukinn þroska og byggjá þar upp listræna hæfi- 
leika á ýmsum sviðum. 

Ofar þessum stigum eru önnur, „ljósheimar“, þar 
sem sagt .er, að hinir stærstu andar mannkynsins búi. 
Þar er vitundin Iíkari heimsvitund en vitund manna á 
jörðinni. Fortíð og framtíð eru skynjaðar eins og nú- 
tíðin og markmið og leiðir liggja ljóst fyrir. 

Þessir menn eru þama lengi, oft Öldum eða jafnvel 
áraþúsundum saman áður en þeir endurfæðast. En 
einnig þeir fá loks löngun til að hverfa til jarðarinnar 
og framkvæma þar ákveðin verk í þágu framvindunnar. 

Á sama hátt og maðurinn hélt upp („upp“ og „nið- 
ur“ er hér að sjálfsögðu notað í táknrænni merkingu) 
verður hann aftur að fara niður hinar þrjár veraldir. 
Á þeirri leið tekur hann í sig aftur þá eðlisþætti og þá 
líkama, sem svara til þessara veralda. „Dauðinn" nið- 
ur á við er kölluð fæðing. Þannig haldast fæðing / og 
dauði alls staðar í hendur. Það getur ekkert dáið án 
þess að það fæðist um leið. Sú hlið, sem snýr að þeim 
heimi, sem maðurinn kveður, kallast dauði, sú hlið, sem 
snýr að þeirn heimi, sem hann kemur til, nefnistfæðing. 

Með fæðingu sinni til jarðarinnar tekur maðurirm 
aftur á áig þriðja líkamann, efnislíkamann, sem síðan 
eyðist í ‘dauðanum ,og maðurinn heldur á ný upp tííl 
geðheima. Þannig heldur hringferð mannsins áfram 
um aldaraðir. 

Á sama hátt og maðurinn hefur þrjá líkama, hefur 

72 



KENNINCIN UM EORTÍtVBRU Oc E N D U R il OLVCUN 

hann þrjár vitundir, sem svara nákvæmlega til hinna 
þriggja líkama og hinna þriggja'heima. Skynfæri, tauga- 
kerfi og skynsemi mynda hina jarðnesku vitund manns- 
ins. Þau eru tæki til að skynja þann veruleika, sem ríkir 
á þessu sviði. 

En þar sem hinir æðri heimar eru byggðir upp á 
öðruip grundvelli, yrði hin jarðneska vitund mannsins 
blind þar. Þess vegna verðá hin æðri vitundarsvið 
mannsins að koma þar upp á yfirborðið til að skynja 
,hina nýju og ólíku tilveru. Á jörðinni hefur maðurinn 
einnig hinar tvær æðri vitundir sínar, en þær eru þar 
dulvitaðar og bíða birtingar sinnar líkt og líkamar 
hans, þar til komið er til þeirra eigin sviðs. 

Þessar vitundir eru aldrei óvirkar, þótt.þær séu dul- 
vitaðar, heldur vinna þær hver á sínu sviði og safna 
, > reynslu og þekkiiigu um árþúsundir. 

En hefur þessi för tilgangPOkkur er sagt, að mark- 
mið hennar sé mannleg fullkomnun. En áðúr en henni 
er náð, verður einstaklingurinn að hafa aflað sér full- 
köminnar þekkingar á öllum fyrirbrigðum mannlífs-. 
ins. Öll sú. reynsla og þekkirig, sem maðurinn aflar sér, 
glatast ekki, heldur geymist dulvituð í vitundum hans, 
og þegar marki hans er náð, verður hún eign hans. 

Skóli mannsins er langur og harður. Því hærra tak- 
mark, sem manninum er sett, þeim' mun erfiðari er 
ganga hans. Skólinn er laiigur, harðúr og strangur 
vegna:hinnar háu köllunar og hins mikla hlutverks, 
sem mannsins bíður að námi loknu. 

73 





KARMA-HEIMSPEKIN 


Það eröllum KUNNUGT/að hvarvetna í efnisheiminum 
ríkja lögmál orsaka og afleiðinga, jafnvægis og sam- 
ræmis. Alda getur ekki risið án þess áð hún falli ná- 
kvæmlega jaftidjúpt niður á við og öldutóppurinn rís 
upp á við. Alda rís ekki af sjálfu sér. Húii á sér alltaf 
einhverja orsök, sem vekur hana. Og eftir að aldan er 
mynduð, hlýtur hún að eiga sér afleiðingar venjulega 
meiri og lengri en séð verði fyrir endann á. 

Sú heimspeki, ;sem kerinir að þessi sömu lögmál or- 
saka og afieiðinga séu emnig algild í hinuin andléga og 
siðferðilega heimi, er á sanskrít kölluð karma (orðið er 
dregið af rótinrii kri; gera) og merkir orðið bæði verkn- 
að og þær afleiðingar sem hann hefur. í för með sér. 

Kjarni þessarar kenningar er, að öllum hlutum'sé 
stjórnað af föstum algildum lögmálum, sem leyfa engar 
undantekningar eða tilviljanir. 

Samkvæmt henni er því haldið fram, að hvert verk, 
sem við vinnum, hvert orð sem við segjum og jafnvel 
hver hugsun, sém um hugskot okkar líður, hljóti að 
hafa áhrif einhvers staðar til góðs eða ills og eiga sér því 

74 




EAKKA' HE IMSPEKIN' 

ákveðnar afíeiðingar. — Þau verk, orð og hugsanir, sem 
ménn temja sér, verða smám saman að fastri venju. 

Það, sem í upphafi var gert vitandi vits, verður 
mönnum loks dulvitaðar tilhneigingar, sem verða eðli 
þeirra, og það skapar síðan aðstæður manna og lífsham- 
ingju. Öll verk (einnig orð og hugsanir). skilja eftir 
mörk sín í dulvitund þess, er þau framkvæmir, og hún 
er raunar sá dómari, sem úthlutar mönnum forlögum 
þeirra. 

Dulvituð sektartilfinning mun þannig t. d. alltaf sjá 
svo um, að eigandi hennar taki fyrr eða síðar út refs- 
ingu sína. Stundum birtist þessi dulda sektartilfinning 
eins og rödd, sem stöðugt hvíslar að manninum, hvert 
sinn sem hann nálgast eitthvað, senr hann þráir eð 2 - 
þegar hann langar til að afreka eitthvað, sem hann tél- 
ur sér mikils virði: „Þetta á ég ekki skilið. Þetta tekst 
mér aldrei (vegna þess að ég á ekki skilið, að mér takist 
það)l“ — Oghoirum mistekst, þé að engin ástæða virð- 
ist til, að hann nái ekki þessu marki sínu. Hættulegasti 
óvinur hvers manns, sem þannig er ástatt um, er hann 
sjálfur. — Öðrum mönnum virðist ganga allt að óskum 
án sýnilegra yfirburða. 

Verk manns, orð og hugsanir eru á þennan hátt fræ, 
sem hann sáir í sinn eigin akur, og þessi fræ skjóta þar 
rótuin, vaxa og dafna og mynda loks þann gróður, er 
til var sáð, — hvort sem sá gróður kann að reynast hinn 
hvíti lótus hamingjunnar, nytjajurtir hins giúma 
bónda, eða illgresi, sem kyrkir allan vöxt. 


75 




Þannig getur inaðurinn ræktað garð sinn að vild 
sinni. Hann á frjálsan vilja. Vilji hans verður að veik- 
um. Hann er herra hugsana sinna. Endurteknar hugsan- 
ir verða að tilhneigingum. Þrár hans og langanir vérða 
aðhæfíleikum. Reynslanverðuraðþekkingu. þjáningin 
að samvizku. 

" Hugsun, orð og verk verður alltaf orsök og hefur í 
för með sér ákveðna. afleiðingu, afleiðingu, sem fyrr 
eða síðar mætir þeim, er verknaðinn framdii 

Þessi kenning er ævaforn. Hana er að finna í méitl- 
uðum setningum, sem lifa á hvers manns vörum um 
allan heim. 

íslenzkur fornmenntabóndi gerir þessari. kenningu 
full skil með hinu gamla iháltæki sínu: Hver er sinnar 
gæfu smiður. New York-búi 20. aldarinnar kynni í þess 
stað að segja: Pósturinn hringir alltaf tvisvar. En þeir 
eiga báðir við það sama og hinn austræni trúarspekihg- 
ur, sem kýs heldur að segja: Eins og maðurinn sáir, svo 
mun og uppskorið verða. 

Enginn reykur er án élds. Allur ófarnaður ínanna er 
afleiðing af.eigin yfirsjónum. Öll hamingja er ásköpuð 
með góðum verkum, orðum og hugsuhum. Stunduin 
sjáum við þessi orsakatengsl milli yfirsjóna og ófamað- 
ar annars vegar og góðrar breytni óg lífshamingju hihs 
vegar. En venjulega eru þau þó hulin. Þá tölum við um 
tilviljanir og forlög, hepphi eða óheppni. Sú hugmynd, 
að mönnum séu búin ákveðin forlög af fofsjóhinni, er 
andstæð karína-heimspekinni, Forsjónin hefur ékki út- 




KARMA-HEIMSPEKIN 

hlutað einumhamingju og öðrum vansælu. Ef svo væri, 
ættum við ekkert frelsi, en vaerum ajgjörlega leiksopp- 
ar utanaðkomandi afla. Við gætum þá ekki heldur bor- 
ið neiiia ábyrgð á' breytni okkar, því að allt væri þá í 
hendi forsjónarinnar! — Samkvaémt karma-heimspek- 
inni getum við ekki skellt okkar eigin skuldum á foi- 
sjónina eða aðrar manneskjur. Hver er sinnar gæfu 
smiður. Maðurinn sjálfur er höfundur allra forlaga 
sinna. Nútíðin er sú smiðja, þar sem maðurinn getur 
látið slögin falla að vild sinni og mótað sjálfur framtíð 
sína í þann málm sem fortíð hans fékk honurn í hend- 
ur. Á sama hátt er nútíðin og þær aðstæður, sem hann 
á við að búa, eiginleikár hans og gifta skapaðar af hon- 
um sjálfum í gleymdri fortíð, og að áliti karmaheim- 
spekinnar jafnvel á mörgum æviskeiðum um aldaraðir. 

Líkt og allir hinir ineiri háttar fræðarar þessa heims, 
kehnir hún, að líf manna sé eilíft. Það, sem er eilíft, 
getur ekki byrjað að vera til,. því að allt, sem á sér upp- 
haf, á sér um leið takmörk í tíma. 

Karma-heimsþekin getur því ekki fallizt á, að mað- 
urinn sem eilífðarvera hafi getað byrjað að vera til: 
Hún viðurkennir ekki einu sinni, að í upphafi hafi 
guð skapað himin og jörð. 

í fyrsta lagi getur upphaf ekki verið til að hennar 
dómi, þar sem eðli tímans er að vera eilífur. Og það er 
óhugsandi að benda á hið algjöra (absoluta). upphaf 
nokkurs hlutar. Hún lítur á það sem fjarstæðu, að 
guð hafi skapað álheiminn á éinhverjum ákveðnum 

77 




RÖDD INDLANDS 

tfma, sem kallast „í upphafi" einfaldléga vegn a þess 
að alheimurinn, allt hið þekkta og hið óþekkta, var 
ekki skapaður, hvorki af guði né sjálfu sér. Hann er 
guði jafngamall, hvorki eldri né yngri. Hann hefur 
alltaf verið til, eilífum breytingum undirorpinn að 
vísu, — en það verður ekkert til ur engu og ekkert gét- 
ur orðið að engu. Þess vegna er ekki hægt að tala um 
algjört (absolut) uþphaf né algjöran endi nokkurs hlut- 
ar. 

Sú vitund, sem er lff og hinn innri veruleiki allrar 
tilverunnar, er einnig kjarni mannsins. En ef neisti 
guðdómsins er kjarni hvers manns, hlýtur maðurinn 
þá ekki að vera guði jafnganiall án upphafs og eilífur 
eins og hann? Hins vegar er geivi mannsins háð enda- 
lausum breytingum. Og í þeim skilningi .á hann sér 
bæði upphaf, það er að segja, þegar hann reis frá hinni 
lægri tilveru til hins mennska gervis og eiiis mun endir ' 
hans koma í þeim skilningi að hann mun hefja sig upp 
yfir þeiínan þróunárhring ög hætta þá að vera maður, 
én kjarni hans er þó allfaf hinn sami.. Á þessu er kenn- 
ingin um fortilveru byggð.. 

Jaimini Rishi, höfundur Purva Mimansa, skiptir 
karma í þrjá flokka: Nisheda karma eða ill vérk, sam - 
kam eða góð verk og niskam/ góðverk framkvæmd á 
fullkominn hátt aðeins vegná þeirra sjálfra án vonar 
iim endurgjald. 

Karina er þannig sú grein indverskrar heimspéki, 
sem öðrum frémur fjallar um rétta breýtni. 

' ' 78 






' K ARM A - HEIMSPEEIN 

„En hváð er sannleikur?" sagði Pílatus forðum, og 
fleiri en honum hefur reyn 2 t næsta erfitt að finna 
nokkurn algildan mælikvarða á, hvað sé r.étt og hvað- 
sé rangt, hvað sé gott og hvað sé illt. Hafa ekki jafnvel 
trúarbvögð og heimspeki hin sunduríeitustu svör við 
þessum spurningum? 

Höfundar karma-heimspekinnar svara þvf til, aðþað 
sé samvizkan í brjósti manna, sem sé hinn eini leiðar- 
vísir um réttá breytni. 

En hvexju erum við nær fyrir það svar? Ef til er gott 
og rétt, verður það að vera algilt. Hið sama í dag og á 
morgun, gott og - rétt bæði við Faxaflóa ogá Gullströnd- 
inni. Ef raunveruleg samvizka er til, ætti hún að vera 
hin sama hjá öllum mönnum um allan heiin. Og ef ~ 
hún. kennir mönnum, hvað sé rétt og gott, ætti énginn 
ágreiningur að géta risið í þessum efnum. En er þessu 
þannig farið? Er samvizka mfn og þín nokkuð ánnað 
en það, sem við heyrðum fyrir okkur í bernsku og æsku 
ög foreldrar okkar ög samfélag Iagði okkur á hjarta og 
kenndi, að væri gott ogrétt? Er hymingarsteinninn að 
samvizku bams, sem alið er upp í kristnum sið, nokkuð 
annað en hin tíu boðorð Móse? 

Öðru barni, sem alið er upp undir hand a rjaðri galdra- 
prests inni í myrkviðum Afríkú, er innrætt, að hægt 
sé að öðlast eiginleika látins manns með því að éta Iík 
hans. Það verður því hluti af samvizku þessa barns, að 
þ ví beri siðferðileg skylda til að éta föður sinn í virð- 
ingarskyni. Og það er gert án alls sanivizkubits. Ef son- 

79 ' 


OJCJI 



RÖDD INDLAN DS’ 

urinn neitaði þessu, mundi hann hljóta fyrir það fyr- 
irlitningu og ávítur samfélagsins og inuhdi sennilega 
þá fá samvizlcubit. Samipzku kristinna manna ofbýður 
þessar aðfarir ög telur þær háinark alls siðleysis og 
rangrar breytni. 

Ef samvizkan er hið eina leiðarljós um rétta breytni 
og ef hugtök eins og gott og rétt eru algild, hvers vegna 
hafa menn þá mismunandi samvizkur? 

Til eru kristnir menn, sem halda því-fram, að þeirra 
samvizka sé hin eina rétta samvizka. Hið sama segja 
Múhammeðstrúarmenn og fylgjendur Zoroastér t. d. 

En getum við vérið viss um, að sú samvizka, sem' 
samanstendur af hinum tíu böðorðuni Móse, sé hinn 
fullkomni mælikvarði á breytni mánna? Ef til vill eru 
þau rödd guðs. Aðrir kalla þau aðeins rödd ríkra og 
eigingjarnra öldunga. Þeir segja, að þau séu samin í 
nafni trúarinnar til verndar veTaldlegum hagsmunum 
þeirra ög gimdum. Ef til vill lætur guð sér aðeins annt 
um gamla menn og ríka, ef til vill laétur hann sér jafn 
annt um allár manneskjur. En þessi boðorð, sem sam- 
in eru af ríkum öldungum, virðist sumum ekki taka 
mikið tillit til fátæklinga eða ungra manna, né heldur 
kvenna. Konan er þar, segja þeir, aðeins tálin upp með- 
al þeirra grip'a, sem manninum tilheyra, — í sömu and- 
rá og asni hans og aðrar eigur. Ríkur niaður og gamall 
í austurlöndum átti sér og á sér víða enn éins margar 
konur og hann hefur efni á. — Og þar sem afbrýðisemi 
og hégómadýrð eru elztu og verstu hvátir m a nna, virð- 

80 . .. 





KARMA-HEIMSPEKIN 

ist ekki fjarri sanni að álfta, að hinum gömlu mönn- 
lim hafi fundizt alveg sérstök ástæða til að tryggja nieð 
ákveðnu boðorði, að konur þeirra leituðu sér ekki 
annars manns, sem þó eðUlegt mætti teljast. Þannig 
varð það ungum mönnum og konöm dauðasynd að Jifa 
saman éðlilegu lífi, nema konan væri lögleg eign 
mannsins. Til verndar öðrum eignuin; sínum settu öld- 
uiigarnir, þessi höfuð ættanua sém fjárins gættu, hið 
sjálfsagða boðorð um, að rnenn mættu ekki stela, e n 
gleymdu að setja.þar nokkur fyrirmæli um, að sá sem 
tvo kyrtla hefði, gæfi þeim sem engan ætti. — Og sá 
sem f lutti þá kenningu síðar meir, var gerður höfðinu 
styttri. - 

Þegar við höfum lokið við að kanna boðorð Móse í 
þessu ljósi, undrar það okkur ekki lengúr, segja-þeir, að 
meistarinn frá Nazaret átti alltaf til vingjarnleg órð 
handa þeim, sem brotlegir gerðust við lögmálið, en 
kallaði fulltrúa þess hræsnara og líkti þeim við gráfir, 
hvítkalkaðar hið ytra, en að innan fullar af dauðra 
manna beinúm. 

Svo þegar öllu er á botninn hvolft, er það kannski 
álitamál, hvort hin tíu boðorð Móse séu hin fullkomna 
samvizka. — 

í Kóraninum, biblíu Múhammeðstrúarmanna, má 
lesa: „Fylgdu kenningum Múhammeðs. í því er öll 
skylda mannsins fólgin.‘.‘ — En spámaðurinn leyfir t. d. 
fjölkvæni og átti sjálfur átján konur. Zoroastra aftur á 
móti býður okkur að hlýða kenningu Zend Avesta og 


KÖDD INDLANDS 


81 


6 




boðorðum Ahura Mazda. Að eiga tvær koíiur er þar 
t. d. talin synd. • . 

Hvemig getur nú samvizkan verið hinn öruggi leið- 
arvísir á.vegi réttrar breytni? Höfundar karma-heim- 
spekinnar svara öllu þess.u ög segja:, að trúarbrögð, siða^ 
lærdómar- og lagabálkar þjóðfélagsins séu ekki hin 
raunverulega samvizka og geti aldrei komið fullkom- 
lega í hennar stað. Þeir kenna, að kjarni mánnsins, hin 
æðri vitund hans, s é sjálfur guðdómurinn. Hann býr 
því í hverjum manni. En meðan hann er hulinn í 
myrkri hins lægra eðlis er maðurinn siðferðilega blind- 
ur og gervisamvizka svo sem refsingalög ríkisins og ut- 
anaðkomanili siðalærdómar geta aldrei orðið hið sanna 
leiðarljós, heldur aðeins hrævareldur um nótt. — Fyrst 
þegar maðurinn heyrir rödd hinnar æðri vitundar, 
þekkir hann full skil á réttu og röngu, góðu og illu. 
Ef henni er hlýtt, eykst styrkur hennar og manninum 
miðar fram á við. En þegar henni er ekki hlýtt, verður 
hún veikari og veikari, unz hún heyrist naumast lengur 
í háreysti hinna lægri hvata. Og þar sem þær eins og 
allt annað í náttúrunni leitast við að endurnýja sig og 
margfaldast, verður maðurinn Ioks ofurseldur illum 
hugsunum, orðum og verkum — og geigvænlegum for- 
lögum, sem bíða hans. 

Hvatír manna og hugsanir, sem birtast síðan í orð- 
um þeirra og verkum, eru sjaldnast að öllu leyti góðar 
eða að öllu leyti illar. Þær eru bæði góðar og vond- 



KARMA-HEIMSPEKIN 

Samt sem áður er mikill stigsmunur á lífsviðhorfi 
maíina og breytni. 

Sá> sem að dómi karmá-heimspekinnar stendur á 
lægstu tröppu lífsskilningsins, er sá sem engu ann nema 
.sjálfum sér og kemur næstum hvergi fram til góðs. Hið 
eðlilega takmark hans eins og allra annarra, er að öðl- 
ast lífshamingju. Hann lítur svo á, að hennar verði afl- 
að með því að hrifsa til sín sem mest af veraldiegum 
gæðum. Fjársöfnun er ven julega höfuðeinták lífs hans, 
og hann hirðir aldrei um, hvaðan né á hvem hátt f jár- 
ins er aflað, né hverra þjáninga framferði hans kann 
að valda. Með fé sínu reynir hann að kaupa sér lífs- 
hatningju. Og ef hann skyldi vakna upp um miðja nótt 
og fyllast kynlegum ótta við það, sem kann að bíða 
hans í daúðanum og að baki hans, — ef það er þá nokk- 
uð : fer hann e. t. v. daginn eftir á fund einhvers guðs- 
mannsins og reynir á sama hátt að kaupa sér aðgöngu- 
miða að hinum gullnu hliðum paradísar með því að 
gefa fé til kirkju hans og safnaðar. 

Lífið er honum að vísu innantómt en ekki beint 
óþægilegt. Rödd samvizkunnar ónáðar hann ekki leng- 
ur. Sjálfur Jaimini Rishi mundi að líkindum ekki geta 
kennt honum neitt. — Árangúrslaust mundi hann 
biðja hann að semja skrá yfir sínar skaðlegu venjur og 
réyiia síðan að sigrast á þeim einni af aniiatTÍ. Hann 
mundi brýna fyrir honum að nota hvern dag til ein- 
hverra góðra og nytsamlegra athafna.-(Orðög hugsanir 
eru einnig taldar athafnir samkvæmt karma-heimspek- 

83 




R Ö.D D I N D LA N D S 

inni.) Á þann hátt gæti hann hindrað illar hugsanir í 
að ná'tökum á sér. Hann mundi ráðleggja honuin að 
umgangast aðeins sér betri menn, og loks gæti hann 
sagt honiim fyrir hin myrku forlög hans sem hann 
sjálfur skapar sér með framferði sínu. — En árangurs- 
laust. Lífsvenjur hans eru honum of sterkar og hann 
hefur engan innri leiðarvísir meir um hvernig hann 
geti lifað í sátt og í samræmi við hin óskráðu lög allrar 
tilveru. Hann brýtur þau og heldur áfram að brjóta 
þau ög valda umhvérfi sínu þjáningar. 

En þar sem getu heimsfræðarans þrýtur, tekur h'fið 
sjálft við. Hinn skilningsdaufi og vanþroskaði maður j 
brýtur lögmál lífshamingjunnar vegna fáfræði sinnar 
og skammsýni. Afleiðing þessara afbrota hlýtur sám- 
kvæmt þessum fræðum að hitta liann sjálfan fyrr eða 
síðar og valda honum hinnar sömu þjáningár og hann I 
olli öðrum. En þessar þjáningar, sem óhjákvæmilega 
bíða hans, eru ekki refsingar reiðrar forsjónar, heldur' 
eitt af töfrabrögðum framþróunarinnar. Aðeins vegna. 
þessara þjáninga er honum unnt að læra hið fyrsta staf- 
róf þess lífsskilnings, sem er lykillinn að dyrum ham- 
ingjunnar. En Róm var ekki reist á einum degi. Jafn- 
vel eftir aldaraðir kemst hann hægt og hægt upp á 
næsta stig hinnar miklu leitar að hamingjunni. : 

Þjáningarnar hafa kennt honum að hafa samúð með 
þeim, sem eiga við sams konar aðstæður að búa og hann 
sjálfur, og því sem honum er skyldast. 

Enn er .hans eigi.n persóna. miðdepill alheimsins. — j 

' 84 






K ARM A-HF. IMSPEKIN 

Góðvild hans er. bundin við þröngan hóp vina og 
v andamanna. — Fyrst kémur hann sjálfur, þvi næst 
fjölskylda hans, þá sókn og sýsl a . Hann eignast sinn 
stjómmálaflokk, sinn söfnuð, sitt íþróttafélag og sína 
stétt. Allt þetta nýtur samúðar hans, végna þess að 
hans eigin persóna er hliiti þess. 

Ekkert, sem stendur utan þess hrings, sem hann kall- 
ar sig og sitt, kemur honum við. Hann er oft illviljað- 
ur í garð óvina sinna og á í sífellum erjum við pólitíska 
andstæðinga sína, eða þá, sem tilheyra annarri sókn og 
söfnuði. 

-Karma hans er því bæði gott og illt, hamingja hans 
er hvérful og í molum, en á sér þó sínar björtu hliðar. 

Loks eftir langa og erfiða reynslu lærist honum, að 
leyndardómur lífshamingjunnar er ekki að taka, held- 
ur að gefa. 

Allt, sem hann vann fyrir sjálfan sig í eigingjörnum. 
tilgangi, varð honum að engu. Aðeins það, sem honum 
tókst að gefa öðrum, varð honum eign, sem hvorki 
mölur né ryð fengu éytt. 

Að gefa er að öðlast. — Þegar hann hefur gert sér 
fulla grein fyrir þessum sannindum, breytist öll afst a ða 
hans til umhverfis síns og samfélags. — í stað þess að 
safna peningum sjálfum sér til h a nda, lærist honum að 
verja þeim viturlega til styrktar öðrum möniium og 
þjóðfélagi sínu til góðs. 

En peningar eru það fátækleg a sta, sem hægt er. að 

85 



RÖDD INDLANDS 

gefa. — Betra er að gefa öðrum mönnum þekkingu og 
lífsskil n ing, og þó bezt áð gefa þeim góðvild og samúð. 
Hónum hefur skilizt, að þetta er leiðih til hinnar 
sönnu hamingju. Þegar hann vinnur fyrir aðra, er 
hann í raun og veru að vinna fyrir sjálfan sig. Segja 
má því út frá vissu sjónarmiði, að hann sé ennþá eigin- 
gjam. Én í þessum skilningi er rétt að vera eigingjarn. 
Hver einstaklingur ber fyrst og fremst ábyrgð á sínum 
eigin þroska. Ef honum tekst að eignast sanna andlega 
fjársjóði, sem gera hann að betri og hamingjusamari 
manni, hefur honum um leið tekizt að lyfta þróun alls 
mannkynsins', því að hann er hluti þéss. Og þótt skerf- 
ur hans kunni að vera smár, er hann kornið, sem að ___ 
lokum fyllir mælinn. . i 

'Eigingirni í þessum skilningi er rétt, því að bæði 
fyrir einstaklinginn og mannkynið í heild er hún spor 
fram á við til hærra og betra lífs. 

ICarina manns, sem öðlazt hefur þennan lífsskilning, 
verður því gott og Öll gæði lífsins taka smám saman að 
berast til hans, að því er virðist fyrirhafnárlaust. Fram-. 
tíð hans er heið og björt, og hahn nýtur mikillar ham- 
i n gju bæði í þessu lífi ög þó einkum í hinu næsta eftir ' 
dauða sinn. Þettá er þó ekki hið æðsta stig, sem karma-. 
heimspekin talar uin. 

í raun og veru naer karma aðeins til hinnar lægri 
náttúru mannsins, en ekki til hins innri manns, sjálfs- 
ins. Sjálf mannsins er máttugra karma. Það er algjör- 
lega ftrjálst og óháð. 

§ 6 ' 






. Endatakmárk karma-heimspekinnar éins og allrar 
annarrar indverskrar heimspeki er sjálfsþékkingin.. 

Með fullkomnum athöfnum er hægt að ná þessu 
inarki. Hin æðsta tegund karma er algjörlega óeigin- 
gjarnt starf í þjónustu mannkynsins. 

Þeir, sem færir eru u m. að framkvæma hihn full- 
komna verknað, verða að vera ósnortnir af þjáningum 
sjálfra sín ög annarra, en þó um leið fúsir áð fórna 
öllu, jafnvel lífinu mönnum til hjálpar, líkt og móðir, 
sem hjálpar börnum sínum óg huggar þau, án þess 
sjálf að verða snortin af þeirra smáu sorgum. Þeir hafa 
öðlazt skilning á mannlífinu og vegna reynslu sinnar 
og.innsæis kæra þeir sig e. t. v. ekki um að höggvá af 
greinar þjáninganna, heldur leitast þeir við að skera á 
rætur þeirra. 

Þeir vita, að hver maður verður að vinna að sinni 
eigin sáluhjálp. — Því að eins og maðurinn sáir, svo 
mun og uppskorið verða. 






MAYA-HEIMSPEKIN 


Veröldina eins og hún birtist okkur gegnum marglit- 
uð gler skynseminnar kallar Indverjinn Maya. 

Hvað er þessi heimur okkar og þetta líf eins og það 
kemur okkur fyrir sjónir? Er það nokkuð annað en 
flöktandi skuggar, sem líða um leiksvið vitundárinnar 
og hverfa, þegar tjaldið fellur og sjónleiknum er lokið? 
Eða á þessi heimur okkar og þetta líf rætur sínar í hin- 
um innri veruleika eilífðarinnar? Hvert.er eðli tímans 
og rúmsins? Hver er uppruni lífsins og veraldarinnar? 
— í hvaða sambandi stendur lífið við dauðann, hið ó- 
raunverulega við hið vérulega, veröldin við guð? 

Heimspeki varð til vegna þess, að inaðurinn gerði 
sig ekki ánægðan ineð að sjá, heyra og finna til. Hann 
krefst einnig skilnings. Skilningsgleðin er fyrsta og 
dýpsta gleði hvers manns. 

Kombarnið í vöggunnr hefur fyrst í stað ekki yfir 
neinu að kætast. Dögum saman hefur það augu til að 
sjá með og eyru til að heyra með — en skilningur þess 
sefur. Dögum saman halda myndir, sem augað sér, 
raddir, sem eyrað nemur, og snerting mjúkra handa 

88 



MAYA-HEIMSPEKIN 

áfram að berja að dyrum skilningsins, unz hann loks 
vaknar. — Barnið þekkir móður sína og brosir þá í 
fyrstá skipti: — Og það tekur að líta stórum augum á 
hlutina í kringuin sig, „himin, haf og jörð“, og undrast 
stórum yfir veröldinni. Þegar því véx fiskur um hrygg,, 
tekur það að spyrja hina fullorðnu um eðli og orsakir 
allra hluta. „Hvað er“ ög „af hveiju“ eru algengustu 
orð þess. Það uppgötvar löngu seinna, að hinir full- 
orðnu hafa líka verið börn og spurth inna sömu'spum- 
inga, og vita þetta varla enn. 

„Spurðu ekki of mikils, bamið gott,“ er haft eftir 
einum fræðara upanishadaiina. Skilningur okkar er 
takmarkaður. Látum skynsemina g líma við. þau við- 
fan^sefni, sem hún er sköpuð fyrir, því að hún kemst 
aldrei út fyrir takmörk sín. Þar sem getu hennar lýkur, 
verðum við að nema staðar, nema önnur og æðri vit- 
und geti þar tekið við. 

Gátur skynseminnar eru ekki heldur sagðar hafa 
mikla þýðingu fyrir þann, sem öðlazt hefur sjálfsþekk- 
ingu og séð, að þær eins og mörg önnur vandamál eru 
búnar til af okkur sjálfum, byggðar á röngum forsend- 
um og hverfa af sjálfú sér, þegar hih æðri vitund leysir 
skynsemina af hólmi. í háns augum kann alli að vera 
ótakmarkanl,egt, nema mannleg skynjun og skynsemi. 
Og vegna þess að hún er takmörkuð, krefst hún þess að 
fá skilgreiningu á takmörkunum hins ótakmarkanlegal 
> Við rangri spurningu er ekki til neitt rétt svar. Að 
spyrja réttrar spumingar er: hyrningarsteinn réttrar 

' 89 " 






RÖDD INÐLANDS 

hugsunar. Áð ur en við reynum að svára spurningu, 
verðum við fyrst að ganga úr skugga um, að spuming- 
in sé rétt: Hvert hverfur hnefi manns t. d. þegarlófinn 
er opnaður? — Hvers vegna léttist villigæs um 10%, 
þegar hún er skotin? — Hvers vegna snýst sólin kring- 
um jörðina? — í fljótfærni okkar kynnum við að svara, 
að hnefinn hverfi út í loftið, að gæsin verði 10% léttari 
vegna blóðmissis, að sólin snúist um jörðiná, vegna þess 
að hún, eins og hver maður getur séð, kemur upp á 
morgnana, hréyfist um himininn ög sezt á kvöldin.. 

Þeir, sem varkárari eru, gagnrýna fyrst spurningarn- 
ar, áður en þeir reyna að svara. Með fyrstu spurning- 
unni er því slegið föstu, að hnefinn hverfi til einhvers 
staðar. en hvert getur hann horfið? Höndin, sem hnef- 
ann myndar, er á sama stað, aðeins form hénnar hefur 
breytzt. Spurningin er því röng og við hénni er ekki til 
neitt rétt svar. Áður en við syörum næstu spurningu, 
verðum við að rannsaka, hvört rétt sé að gæsin léttist 
10%, og þegar við að þeirri rannsókn lokinni sjáum, 
að svo er ekki, gefum. yið spuminguna frá okkur, vegna 
þess' að hún er röng. 

Á sama hátt leiðir rannsókn í Ijós, að sólin snýst ekki 
uin jörðina, heldur sriýst jörðin um sólina. Spurningin 
er því röng og við .rangri spurningu er ekki til neitt 
réttsvar. 

Sömu a fstöðu verðum við að taka til allra heimspeki- 
legra spurninga. Ef einbver skyldi t. d. spyrja: „Hve- 
-nær skapaði guð alheiminn?" verðrnn við fyrst að rann- 

90 




MAYA-HEIMSPEK.IN 

saka, hvort spumingin sé rétt spurning. Með þessari 
spurningu hefur spyrjandinn slegið föstum fjórum at- 
riðum a. m. k.: 1) ,að alheimurinn sé skapaður, 2) að al- 
heimurinn háfi verið skapaður á einhverjum ákveðn- 
um tíma (og spyrjandinn vill hér fá sem nákvæmast ár- 
tall), 3) að guð sé til og 4) að guð hafi skapað alheim- 
inn. ■ 

Ef spyrjandinn nú getur sannað þessi fjögur atriði, 
er spurningin vísindaleg. Ef þessi fjögur atriði eru rétt, 
er spumingin rétt. Ef við með rökréttri hugsun getum 
leitt llkur að þessúm atriðum, þá á spurningin rétt á 
sér. En ef eitthvert„þessara fjögurra atriða er rangt, er 
spurningin röng og við henni ekki til neitt rétt svar. 

Því er haldið fram, að frá sjónarhóli hinnar æðri vit- 
undar séu flestar spumingar skynseminnar rangar 
spurningar og falli því niður af sjálfu sér. — En við 
hin, sem þekkjum enga vitund æðrí skynseminm, höld- 
um rökræðunum áfram. 

Hér á eftir skal leitazt við að sýna, hvaða afstöðu 
indversk heimspeki tekur til þéssara spuminga, sem 
vikið var að í upphafi og tengdar eru Maya, — hinni 
ytri veröld. 

Það fyrsta, sem öll trúárbrögð og heimspeki reyna að 
gefa skýringu á, er upphaf lífsins og veraldarinnar. 
Heimspeki og nútíma vísindi jafnt glíma við gátuna 
um, hvaðan lífið sé komið. Þau hafa ekki svarað spum- 
ing u nni"enn sem komið er, og það er ef til vill ekki 
heldur rétt að vasnta neins svars. 

91 




RÖDD INDLANDS 

Venjulega hugsum við okkur, að til séu tvær aðskilj- 
anlegar náttúrur: hið lifandi og hið dauða. Dýra- og 
jurtaríkið köllum við það lifandi, steinaríkið hið 
dauða. Vissir vísindamenn hafa síðan reynt að skýra, 
hvemig umhverfi og aðstæður töfra lífið fram úr því, 
sem þeir kalla „hið dauða efni“. 

■Hinir gömlu fræðarar líta svo á aftur á móti, að allt 
í tilverunni-sé líf á vissu stigi og að lífið sé án upphafs. 
Einnig vísindin viðurkepna, að allt lifandi hljóti að 
vera af lífi fætt. Augljóst er, að á þessari jörð er liin 
svonefnda „dauða náttúra" (steinaríkið) uppmnalegri 
en hin lifandi. Þess vegna hiýtur hið lifandi að vera 
komið frá „hinu dauða“, en þáð er ekki hægt, nema 
hið dauða hafi í sér einhverja frjóanga til lífs, sé með 
öðrum orðum lif á vissu stigi. 

Sumir reyna að koma sér út úr þessari sjálfheldu 
náttúrúvísindanna með.því að kenna, að lífið sé aðflutt 
' utan úr geimnum, en það skýrir ekki neitt, því að ef 
við litum svo á, að skipta beri náttúrunni í lifandi og 
dautt, hlýtur þá ekki hið dauða að vera upprunalegra 
alls staðar hvar sem er í tilyerunni, því að vissulega 
getur hið lifandi ekki fætt a£ sér hið dauða. Þess vegna 
verðum við annað hvoft að vera þeirrar skoðunar, að 
lífið sé komið út úr dauðanum, sem þó .er andstætt 
einni af grundvallarsetriingum náttúruvísindanna (líf 
er af lífi fætt) og allri rökréttri hugsun, eða viður- 
keima, að ekkert sé til nema líf, á mismunandi stigum að 
vísu. • .. . , :••• 


92 





MAVA-HEIMSPEKIN 


Hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu, að nátt- 
úran skiptist í lifandi og dautt, skýrir heimspekin á 
þann hátt, að hérg eri maðurinn sig enn einu sinni sek- 
an um að skoða eigin takmörk sín sem takmörk lífsins 
í heild. — Fyrst hugsar hánn sem svo: „Ég er lifandi." 
Síðan spyr hann: > ,Hvemig veit ég, að ég er lifandi!“ 
Og nú tekur hann'að sundurliða þá eiginleika, sem líf 
hans einkenna. 

Hann skynjar, hugsar, andar, hreyfist, tekur til sín 
næringu, fæðist, vex, hrörnar, deyr. — Og þegar hann - 
hefur lokið þessari líkkrufningu sinni á eðli lífsins, 
telur hannsig hafa fundiðþar ákveðna hluti, sem hann , 
kallar t. d. hin fimm einkenni lífsins. — Síðan slær 
hann því föstu, að allt, sem hefur þessi einkeiini, sé 
lifandi og það, - sem hefur ekkert þeirra, sé dautt. Hann 
lítur síðan í kringum sig og sér, að dýr og plöntur hafa 
þessi einkenni, steinar og málmar ekki. Og síðan veit 
hann, hvað er lifandi og hvað er dautt! 

En er nokkur ástæða til að .ætla, að einkenni manns- 
ins séu hin algilda niælistika lífs'ins. — Enginn getur 
sannað, að lífseinkenni mannsins séu meira en senti- 
metrinn á metramáli allífsins, bæði hins þekkta og ó- 
þekkta. Þennan hundraðshluta kallar hann líf, það'sem 
utan hans liggur, dauða, vegna þess að.þar lýkur öllum 
skyldleika við hans eigin persónu: — Það er engin 
markalína milli, hins lifandi og dauða. — Aðeins.líf er 
til. 

Hver er uppruni veraldarinnar? Er hún takmörkuð 

93 



eða ótalcmörkuð? — Þetta eru hinar næstu spurningar 
í sambandi við Maya. Samkvæmt ináverskri heimspeki 
er fyrri spumingin röng, vegna þess að enginn hlutur . 
á sér algjört upphaf. — Sköpun og eyðing eru eilíf fyrir- 
brigði, sem eiga sér engin takmörk í tíma. Tilveran 
getur ekki staðið kyiT, verið sett á hreyfingu eða stöðv- 
uð: Það er erfitt að húgsa sér, hvernig inenn geta bæði 
trúað á eilífan guð og um leið á sköpun, sem hefst á 
einhverjum ákveðnum tíma, sem kallast „í upphafi". 
Þeir viðurkenna, að guð'sé eilífur og hafi því aldrei 
byrjáð að vera til. 

Öll tiíveran er sköpun hans líkt ogg eisli, sem sólin 
sendir frá sér. Á sama hátt og'sólin er sól Vegna geisla 
sinna, er guð guð vegna sköpunar siiínar. Ef sólin send- 
ir hvorki.frá sér birtu né yl, er hún engin sól. Ef guð 
er algjörlega óvirkur, erh ann enginn guð. Ef tilveran 
hefur byrjað að vera til, hlýtur þá ekki guð að hafa orð- 
ið til á sama tíma? — Eða á. hinn bóginn, ef menn trúa 
á eilífan guð, verða þeir að viðurkenna, að tilvéran sé 
líka éilíf. Hvérnig geta menn haldið, að guð hafi yerið 
algjörlega óvirkur og áhrifalaus „frá eilífð“ (sem er 
mótsögn í" sjálfu sér), en vaknað „einn morgun 
snemma", skapað alla hluti í skyndingu og lagzt síðan 
til svefns aftuf? 

Sköpun er eilíf. Hún hefur alltaf verið og hún endar 
aldrei. Maðurinn fæðist og deyr, himintunglkoma og 
hverfa. Hvert einstakt fyrirbrigði tilverunnar á sér á 
vissan hátt upphaf og ehdi. — Tilveran í heild er eilíf. 

94 





M A Y Á - H EI M.S P E K IN 

Er veröldin (alheimurinn) takmörkuð eða ótak- 
mörkuð? — Á miðöldum var það haft fyrir satt á Vest- 
urlöndum, að jörðin væri alheimurinn. — ,Hún var 
flöt. Himinninn var aðeins hálfkúla. úr málmi, sem 
kölluð var festing. Uniir jörðinni var sær og kringum 
hana var saér á alla vegu. - 

• Eftir langa vist í formyrkvun blindrar trúar, sém 
hefti öldum saman þroska mamisandans, tókst nokkr- 
um brautryðjendum loks að sprengja af sér fjötrana og 
tóku að hugsa frjálst. Þeir komust að raun um, að jörð- 
in var hnöttótt, að festingin væri himingeimur, fullur 
af öðrum hnöttum. Og menn uppgötvuðu, að jörðin 
var aðeins hluti af ákveðnu kerfi, sólkerfmu. Þeir sáu 
líka, að sólkerfi ökkar var aðeins hluti af öðru kerfi — 
ákveðnum stjamheimi, sem við neftium Vetrarbraut. 
Og nú. þekkja menn þúsundir slíkra stjarnheima. Á 
þessari víðáttumiklu þekkingu byggja menn hugmynd 
sírta um „ómælisgeim stjamanna". — Þekking okkar er 
enn sem komið er allt of lítil til þess að hún réttlæti 
ridkkra hugmynd um eðli veraldarinnar í heild. ',,Ó- 
mælisgeimur stjamanna" er að líkindum aðeins tak- 
markað fyrirbrigði, jafnvel þótt við uppgötvum aldrei 
takmörk hans. 

. Rúmið aftur á móti og veröldin (allt sem er bæði - 
þekkt og óþekkt) í heild' hlýtur að vera ótakmarkan- 

legt_Ef við t. d. drögum hring og segjum, að rúmið 

takmarkist af þessurri hring, hljótum við að spyija: 
„Hvað er után þessa hrings?“ Og þeií, sem trúa, að 

95 



RODD INDLAND8 

rúmið sé takmarkað, verða þá að svara: „Ekkert." — En 
það er ekkert svar, heldúr aðeins undanbrögð til að 
komast hjá að. viðúrkenna, að þekking þeirra er tak- 
mörkuð. Þetta sannar þó ekki, að fyrirbrigðið stjörnur 
og loft, sem merín kalla sennilega ranglega „alheim", 
sé ekki takmarkað.' Það er jafnvel skynsamlegt að gera 
ráð fyrir, að svo sé, en utan hans taka þá við önnur og 
ólík fyrirbrigði. — Við könnum rúmið út frá jörð okk- 
ar. ••••. 

Hugsum okkur í þess stað, að við værum íbúar á 
elektrónu í vetnisatómi í miðju A tlantshafsins. Hugs- 
um okkur, að hlutfallið milli stærðar okkar og þes N sarar 
elektrónu væri hið sama og hlutfallið milli stærðar 
okkar og jarðarinnar. — Vísindi okkar, sem kannað 
hafa rúmið af elju og dugnaði, þekkja nú veröld, sem 
er að þvennáli yfir hundrað milljón ljósár. 

Hverfum nú með alla þessa þekkingu okkar niður 
til hinna ríýju heimkynna okkar á elektrónunni. Sam- 
kvæmt stærðarhlutfallinu milli elektrónunnar og jarð- 
arinnar svarar hún til þess, að við þekktum um það bil 
einn sentimetra af rúnii Atlántshafsins. — Ög þó þessi 
þekkingokkar tvöfaldaðist eða þúsundfaldaðist, mund- 
um við ekki komast til neinnar strandar og þekkja að- 
eins þetta eina fyrirbrigði, vatn. Ekki svo að skilja, að 
mismunur lands og sjávar yrði jafnmikill séð frá ver- 
öld elektrónanna eins og hann er í okkar augum, en 
þar yrði þó um annað fyrirbrigði að ræða. — Þannig 
mundu vísindi okkar iðkuð frá þessari rannsóknarstöð 


96 




MAVA-HEIMSPEKIN 

í vetnisatóminu aldrei fá néitt hugboð um land,h imin 
eða eld t. d. — Þannig getum við yfirfært þekkingu 
okkar til þúsund ólíkrá rannsóknarstöðva í tilverunni 
og komizt á sama hátt að raun um, að niðurstöður okk- 
ar, sem við mundum þá komast að, t. d.: alheimurinn 
er vatn, álheimurinn er eldur, alheimurinn er grjót, 
væru allar rangar. Við, sem á jörðinni búum, vitum 
það með vísindum okkar, sem við með þessum sömu 
eða hliðstæðum vísindum mundum ekki vita, ef við 
værum íbúar elektrónu í vatni, eldi eða kletti, að al- 
heimurinh er meira en vatn, meira en eldur, meira en 
grjót. En er þá sjálfsagður hlutur, að þessi rannsóknar- 
stöð okkar sé sá eini rétti punktur í tilverunni, þar sem 
háegt er að fá rétta niðurstöðu um alheiminn? Við 
verðum, þegar við hugsum okkur um, að.viðurkenna, 
að það er engu auðveídara fyrir okkur hér á jörðinhi 
að þekkja rúm, sem á sér engin takmörk, en það mundi 
vera frá elektrónu sem miðpunkti. — Þess vegna getum 
við verið næsta örugg um,' að niðurstaða þessarar rann- 
sóknarstöðvar, stjörnur og loft, sé líka takmörkuð 
niðurstaða, sem nær ekki yfir eðli alheimsins, heldur 

aðeins örsmátt brot hans_Það kann því svo að fara, 

að menn í framtíðinni a. m. k. segi skilið við hugmynd' 
sfna um „ómælisgeim stjarnanna". Hann er aðéins fyr- 
irbrigði, og það er eðli fyrirbrigðisins að vera takmark- 
að. Þessi fyrirbrigði („takmarkaðir alheimar") kunná 
að vera eins mörg og ólík og gróður jarðarinnar, — en 
moldin, sem fóstrár þetta allt og tekur þaðtil sín aftur. 

97. 


RÖDD INDLANDS 


7 



RÖDD IND IiAND S 

er ein. Rúmið sjá.lft er ótakmarkanlegt. Öldurnar, sem 
rísa á sæ ómælisins, eru takmarkaðar og óendanlega 
margar. Þær koma og hvérfa, en vatnið, sem myndar 
þær, hverfur ekki, því að undir þeim öllum er djúpið, 
sem skapar þær og tekur þær til sín aftur. — Sá sær er 
ótakmarkanlegur og eilífur — guð. 

En í hvaða sambandi stendur þá hið ytra við hið 
innra — tilveran við guð? 

Til eru þeir heimspekihgar, sem halda, að hin ytri 
tilvera sé aðeins „eins og sýning skuggamynda á tjaldi," 
— ekki raunveruleg í sjálfu sér. Þeir segja, að guð einn 
sé raunverulegur, en veröldin og tilveran í heild óraun- 
verulegur skuggi hans. Þeir segja, að ekkert sé til nema 
andinn og þær hugmýndir, sem hann fóstrar. Vissir 
heimspekingar á Vesturlöndum, sem sjálfir boðuðu, að 
veröláin væri sjónvilla og efnisheimurinn ekki til, bera 
ábyrgð á því, að hið indverska hugtak, maya, er yfir- 
leitt á Vesturlöndum túlkað sem heimsblekking. Scho- 
penhauer og lærisveinn hans, Deussen, hafa. þannig 
þýtt hina austrænu kenningu. í samræmi við sína eigin 
„Weltanschauung" (heimsskoðun). 

Deussen t. d. útskýrir kenningu Upanishádanna um 
Maya í ljósi Kantismans og Kant í ljósi Upanishad- 
anna með þeim afleiðingum, að kenningu beggja er 
misþyrmt. En bæði Upanishadana og Kant notar hann 
til stuðnings slnu eigin sjónarmiði, að veröldin sé 
blekking. — Kenningin um Mayá á þó ekkert skylt við 
þær hugmyndir um sjónvillu og heimsblekkingu, sém 

98 . . . ' 


c CCtny 



maya-heimspekin 

menn á Vesturlöndum hafa eignað henni vegna rangr- 
ar túlkunar; einkum Schqpenháuers og Deussens. 

Þessa kenningu er að finna í elztu bók hins aríska 
kynstofns, Rig-Veda. — Þar þýSir Maya aSeins ákveS- 
inn. eiginleika til aS skapa hiS takmarkaSa úr hinu 
ótakmarkaSa, og þessi merking hefur raunar aldrei 
breytzt. Maya er komiS af sögninrii mama, en rót henn- ' 
ar þýSir aS mæla eSa takmarka. í tveim setningum í 
Rig-Veda má finna Maya.notaS meS mamam og mane 
(sem bæSi eru af sömu rót) til aS gefa Maya aukna á- 
herzlu og undirstrika sem skýrast, aS Maya merki þetta 
og ekki annaS. Maya þýSir aSeins eiginleikann, sem 
guSirnir eru sagSir hafa til að skapa hið mælanlega, 
hið afmarkaSa, og þessi heimur hiiis takmarkaða — hin 
ytri veröld mannsins — var síðan nefnd Maya. 

Á sama hátt er guðinn K.risna í Bagavad Gita kall- 
aður Maya-vin, þ. e. a. s. sá, sem hefur vald til að skapa 
Maya, sem síðan birtist sem Visayar: hlutir, sem brotn- 
að hafa sundur eða verið greindir frá heild sinni. 
Þánnig þýðir Maya hið stundlega og takrnarkaða. —. 
Schopenhauer heldur því fram, að fyrst Mayá sé stund- 
leg og takmörkuð, hljóti Maya að þýða blekking, því 
aðí Upanishödum er því haldið fram, að guð sé hinn 
eini veruleiki, og guð er hvorki stundlegur né tak- 
markaður. Þess vegna hljóti veröldin að vera óraun- 
veruleg. — En kenning Upanishadanna réttlætir ekki 
þessa skbðun. Þessi röksemdafærsla er röng vegna þess, 
að samkvæmt henni þýðir hið stundlega sama og hið 

99 


* Círr.nj 







RÖDD IKDLANDS 

„ekki eilífa“ og hið takmarkaða sama ög hið „ekki ó- 
takmarkaða“. Hvergi í Upanishödum er því haldið 
fram, að hið stundlega sé utan hins eilífa og hið tak- 
markaða sé utan hins ótakmarkaða. 

Og þó því sé þar haldið fram, að guð sé hinn eini 
raunveruleiki, er því þó bætt við, að veröldin, Maya, 
eigi rætur sínar I þessum veruleika og eigi þar með i 
hlutdeild í veruleikanum, en sé ekki sýning skugga- 
mynda eða tóníur draumur. „Hið takmarkaða er í hinu- 
ótakmarkaða," má lesa í Upanishödum. Tunglið t. d; 
er ekki alheimurinn. En það þýðir ekki, að tunglið sé 
utan hans. Maya er ekki (allur) veruleikinn, en það 
þýðir ekki, að Maya sé utan hans. Hið takmarkaða er 
hluti hins ótakmarkaða. — en ekki andstæða þess, tóm 
eða blekking. — Þannig þýðir þetta indverska hugtak i 
Maya, veruleiki, þó að hún sé ékki hinn innsti veru- ! 
leiki — en fær á Vestúrlöndum merkinguna heims- 
blekking: vegna mistúlkunar ýmissa heimspekinga og 
fræðimartna, sem kynntu sér hugmyndina aðeins til 
hálfs. 

Guð og veröldin eru eitt og veröldin ér ekki skuggi 
hans, heldur ljós. hans. Hinrt innri veruleiki birtist álls 
staðar í hinni ytri tilveru, en er henni'þó ekki háð- 
ur. 

Hann .er eins ög sólin, sem með skini' sínu byggir 
upp náttúruríkin, án þess að hún eyðist við það. — 
Jörðin er háð sólskininu, en sólin er óháð sköpun sinni 
á jörðinni. . 

100 ~ 





Þannig er samkvæmt hinni indverskn kenningu alít 
í tilverunni raunverulegt og ekki sjónhverfing. 

Máya er veruleiki, hluti hins órjúfandi samræmis og 
slær í takt við híjómfall hins eilífa. — Að afneita ver- 
öldinni er að afneitá guði.. 





YOGA-HEIMSPEKIN 


Vedabækur kenna, að í djúpi vitundar hvers manris 
búi sa'mi andi og sá, er snýr hjólum allrar tilveru. Þær 
kenna, að djúpt í eðli hvers manns sé hulinn fjársjóð- 
ur: demant fylltur 1 jósi hinnar sönnu þekkingar, óska- 
steinn hinnar æðstu hamingju, sem lætur alla dráuma 
rætast, og perla hreinleikans, sem aldrei flekkast, þó að 
veröldin haldi henni í greipum sér. 

En hjá venjulegum mönnum er þessi fjársjöður hul- 
inn að baki þrefaldra tjalda. Yzt þessara tjalda er 
mannslíkaminn og þær þarfir og hvatir, sem náttúran 
ljær honum tíl sóknar, varnar og sjálfsviðhalds. Inn- 
an þeirra tjalda taka við hulur skilningarvitanna. Hin- 
ar sömu takmarkanir, sem settar eru skynfærum okkar, 
tákmarka einnig hugmyndir okkar og skoðanir. Skilri- 
ingarvitin skynja því aðeins sína eigin heima, en skynja 
ekki hinn innri veruleika, nema í umbreyttri mynd. 

• Þriðja hulan er hugurinn (citt^). Þessar þrjár hulur 
eru ekki okkar sanni innri maður, heldur tæki hans, 
háð sífelldum breytingum, fæðingu og dauða. 

Hinn innri maður okkar (atman, purusa) fæðist aldr- 

102 




YOGA-HEIMSPEKIN 

ei og deyr aldrei, þvi að hann er brot af bergi hins ei- 
lífa. — Hann er fullkominn, því að hann ér hluti hins 
innsta veruleika, sem trúarbrögðin nefna guðdóm. 

Þéssar þrjár hulur skilja því manninn frá uppruna 
sínum og hinu sanna eðli, svö að hann- lifir í útlegð í 
heimi villunnar. Þessi aðskilnaður er að dómi Indverj- 
ans orsök allrar fáfræði og fylgiliðs hennar yfirsjóna og 
þjáninga. 

Til þess að losna úr útlegðinni, verður maðurinn að 
þekkja sjálfan sig og lyfta tjöldunumþremur, sem hylja 
hinn dýra fjársjóð. — Öld eftir öld reyndi hinn ind- 
verski andi að finna leið að þessu marki, og á sanskrít 
og pali sköpuðust fleiri sálfræðileg hugtök en í dag eru 
til á öllum tungurn veraldarinnar samanlagt. , 

Dr. Jung, einn af helztu brautryðjendum vestrænnar 
sálfræði, segir m. a.: „Sálgreiningin sjálf og þau vfsindi, 
sem hún er vísir að, er aðeins tilraun byrjandans sam- 
anborið við hina ódauðlegu list austursins." Nafnlaus- 
ir djúphyggjumenn kenndu mönnum leiðina og vfs- 
indi þeirra voru iðkuð, könnuð og sett í kerfi, og nið- 
urstaða þessarar miklu leitar er heimspeki, sem kölluð 
er yoga. Iðkandi hennar nefnist yogi. 

Yoga er þannig leitin að þeirri fullkomnun, sem er 
hinn duldi kjarni mannsins. Með sjálfsþekkingu sinni 
verður yoginn sér méðvitandi um hlutdeild sína í 
heimsvitundinni. 

En þessarar sjálfsþekkingar verður ekki aflað með • 
heimspekilégum vangaveltuin né fræðikenningum ein- 

103 


r.rc,uy 



RÖDD INDLANDS 

um saman. Skynsémin er aðeins hið Iægsta svið skiln- 
ingsins, og aðeins með því að lægja öldur hugans og 
friða starfsemi hans er hægt að láta Ijós heiinsins, sem 
býr hið innra með hverjum manni, skína niður gegn- 
um hina lægri himna vitundarinnar . og rjúfa skýja- 
þykknið milli þess og vors daglegá lífs. 

Leiðin til sjálfsþekkingar er engum auðrötuð. — 
Patanjali, sem fyrstur manna er sagður hafa bundið 
yoga-heimspekina í kerfi, skiptir leiðinni til fullkomn- 
unar í átta áfanga, sem sigrast verður á áður lokatak- 
marki er náð. 

Hinn fyrsta áfanga þessa vegar kallar yoga-heimspeki 
Patanjalis yama. 

Á þessu fyrsta stigi er yoga-iðkandanum ætlað að 
treysta sem bezt hinn siðnena grundvöll sinn, því að án 
hans er tilgángslaust að íðka yoga. Mannkostir manna 
eru grunnur hins nýja inusteris, og ef hann er ékki 
traustur má víst teljast, að hin háreistu hvolf þess 
hrynji fyrr eða síðar tilg runna. 

Yama er í því fólgið, að nemandinn tileinkar sér 
fiinm boðorð, sem öll lúta að breytni hans við með- 
bræður sína. 

Fyrsta boðorðið staðfestir friðlielgi mannlífsins — 
„Þú skalt ekki lífi eyða.“ Það boðorð er afdráttarlaust 
og Ieyfir engar undantekningar. Þjóðhöfðinginn og 
hermaðurinn, sem brjóta þetta boðorð í nafni föður- 
landsins, eru jafn réttlausir og páfinn, trúarofstækis- 
maðurinn. og krossriddarinn, sem brjótaþað í nafni 

104 




YOOA-HEJMSPEKIN 

guðs og trúar sinnar eða uppreisnarmaðurinn sem brýt- 
ur þáð í nafni síns pólitíska átrúnaðar. 

Að beita ofbeldi er mönnum ósamboðið, að eyða lífi 
er óréttlætanlegt. — Jafnvel í sjálfsvörn er manninum 
ekki leyfilegt að drepa náuriga sinn: — Sá, sem eyðir 
lífi, hvort sem ástæða hans er ágirnd,r eiði eða heimska, 
förmyrkvar vitund sína og biridur sig við klafa stórrár 
þjáningar. 

. Með því að rækta með sér góðvild til manna og dýra, 
lífsgleði og alúðlegt viðmót, skilning og samúð með 
öllum mönnum, góðum og vondum, teks't nemandan- 
um að lokum með návist sinni einni saman að eyða 
allri óvináttu. 

Næst þessu kemur boðorðið um að vera einlægur, 
sannorður og trúr sjálfum sér og öðrum. — Með því að 
koma jafnan til dyranna eins og hann er klæddur, 
halda sig við sannleikann og forðast bakmælgi, tekst 
nemandanuin að afla sér jafnvægis og andlegTar heil- 
brigði. 

Heiðarleiki er hið þriðja boðorð yama-stigsins. Með 
því að ástunda hann og útrýma allri öfundsýki, veitist 
nemandanum allur sannur auður. — Hófsemi er hið 
f jórða. Með henni eykur nemandinn styrk sinn og lífs- 
þrótt. — Loks er brýnt fyrir nemandanum að forðast 
auðsöfnun. Honum er ætlað áð taka þátt í þjáningum 
annárra og verja fé sínu til að hjálpa samfélagi sínu 
eftir fremsta megni. 

ÍÖ5 



RÖDD INDtANDS 

Á þennan hátt ræktar nemandinn méð sér góðvild 
og eykur lífshamingju sína. 

Þessi fimm boðorð eru að dömi yoga-heimspekiiinar 
fyrsti áfanginn á leið hins áttfalda vegar, sem liggur til 
sjálfsþekkingar. 

Niyama er annað stig yoga-heimspekinnar og miðar 
að því sama og yama, — að styrkja semb ezt hinn sið- 
ræna grunn, sem hin hærri stigin byggjast á. 

Niyama eru fimm atriði til viðbótar, sem nemand- 
anum er ætlað að tileinka sér. Hið fyrsta þeiria er 
hreinleiki, en sú hreinsun, sem nemandanum er ætlað 
að framkvæma, nær ekki eingöngu til hugarfarsins. — 
Yama-heimspekin aðhyllist ekki hugmyndina um kross- 
festingu holdsins. Að dómi yogans er líkaminn hluti 
hins andlega vandamáls. — Hinn innri maður okkar 
(sjálfið) er hulinn að baki forgengilegs holds og frið- 
lauss hugar og verður því hvort tveggja að takast til 
meðferðar jöfnum höndum. 

Líkaminn er ekki vél, sem hugurinn er tengdur við 
á dularfullan hátt og er honum að mestu leyti óvið- 
komandi, heldur éru líffæri manna fiðlustrengir og 
hljómur þeirra er hugarstarfsemin. 

Þetta tvennt, líkamann og hugarstarfsemina, er nem- 
andanum ætlað að taka til meðferðar sem eitt og hið 
sama fyrirbrigði. — A f þessum orsökum verður t. d.. 
þetta boðorð um hreinleika að ná til líffæranna engu 
síður en hugarfarsins. Líkamanum verður að halda 
hreinum hið ytra með tíðum böðum og .hreinlæti og 


106 




YOGA-HEIMSPEKIN 

hið innra með skynsamlegu og hollu mataræði, og með 
því að forðast nautn eiturlyfja. Hugann verður á sama 
háttað hreinsa af öllum myrkum og skuggalegum hug- 
renningurn, unz nemandinn öðlast það léttlyndi, jafn- 
aðargeð og rósemi, seni auðveldar'honum að beina 
hug sínum inn á við til sjálfskönnunar. — 

Hin önnur fjögur atriði niyama eru nægjusemi, 
sjálfsafneitun, lærdómur og trúarhollusta. — Með því 
að vinna bug á ágimd sinni og rækta með sér nægju- 
semi, öðlast nemandinn sannari hamingju en þá, sem 
keypt verður eða seld. Með sjálfsafneitun ér honum 
- ætlað að vinna bug á munaðargirni sinni og auka 
líkamsþrótt sinn. — Meinlætalifnaður á þó litlum vin- 
sældum að fagna hjá hinum meiri spámönrium yoga- 
heimspekinnar. 

Með því að afla sér lærdóms og þekkingár úr bókum 
greiðir nemandinn fyrir birtingu hinnar sönnu þekk- 
ingar, sem kemur innan að. — Og með því að beina 
vitund sinni til hins æðsta máttar finnur hann áð lok- 
um sjálfan sig og endurheiintir hina týndu paradís. 

Þessar fimm reglur niyama eru taldar yoganemand- 
anum nytsamlegar, en þó er hverjum einstaklingi í 
sjálfsvald sett, á hvém hátt og að hve miklu ’leyti hann 
tileinkar sér þær. 

Hinna fimm boðorða yamá er aftur á mótik rafizt af 
öllum raönnum, líka þeim, sem ekki tileinka sér hin 
hærri stigin. 

Jafnvel nú eftir að nemandinn hefur tryggt hinn sið- 

: > 107 


‘ Capjny. 



ræna grundvöll sirin, er enn ekki tímabært að leggja 
stund á hið raunverulega yoga. 

Þrjú næstu stig eru einnig undirbúningur, þar sem 
nemandanum er ætlað aðlæra að ná valdi yfir líkams- 
stellingum og ná valdi yfir andardrætti og skynfærum. 
- Asana nefnist þriðja stig hins áttfalda vegar. Nú á 
dögum hefur asana verið gert að sérstöku íþróttakerfi, 
þar sem mönnuin er ætlað að sitja tímum saman í hin- 
um ólíkustu stellingum. Með því hyggjast mehn styrkja 
taugakerfið, efla líkamshreysti og fegurð og þó sérstak- 
lega að útrýma þreytu og hrörnun Iíffæranna. íþrótta- 
kerfi Vesturlaxida og hollar lífsvenjixr gera þó að vissu 
leyti sama gagn. — Patanjali, hinn gamli meistari yoga- 
heimspekinnar,. leggur þó ekki eins mikla áherzlu á 
asana og síðar var gert, eftir að það þróaðist- upp í 
sjálfstætt kerfi. Hann leggur aðeins áherzlu á, að lík- 
amsstaðan verði að vera stöðug og þægileg meðan á 
hugleiðslunni stendur, svo að hægt sé að gleyma algjör- 
lega tilveru líkamans. 

Pranayama er að ná valdi yfir andardrættinum. Eins 
og áður er sagt, er rósemi hugans frumskilyrði fyrir 
allri hugleiðslu. Nemandinn verður því að læra að 
lægja líffærastarfsemi sína og róa hugann, áður en hug- 
leiðsla er framkvæmanleg. — Patanjali kennir, að hægt 
sé að öðlastslíka rósemi hugans bæði með yama (á- 
stundun góðra hugsana og verka) og pranayama (önd- 
únaræfingum). Hvort nemandirm tekur upp öndunar- 
aefingár í þessu skyni eða ekki, er honum því í sjálfs- 

108 






YOOA-HEIMSPEKIN 


vald sett. — En menn eru sérstaklega varaðir við að 
taka upp slíkar æfingar án öruggs kennara, þyí að ef 
ranglega er með farið, geta þær reynzt heilsú manna 
skaðlegar- og, jafnvel verið andlegri heilbrigði bein 
hætta. 

En þeir, sem gagnkunnugir eru yoga-Vidya — vís- 
indum pranayama —, telja þau vel til þess fallin að 
þroska dulspekileg öfl með mönnum og hafa róandi 
áhrif á hugarstárfsemina. Djúp innöndun og útöndun 
í 3—5 mínúíur eru þó öllum taldar heilsusamlegar og 
styrkjandi fyrír taugakerfi og hjarta. (Sbr. Dr.Weber: 
The Meáns for Prolongation of Life). 

Pratyahara er síðast þessara þriggja undirbúnings- 
stiga, sem eiga að kenna mönnum að ná tökum á líf- 
færastarfseminni bg undirbúa sig á þann hátt urtdir hið 
raunverulega yoga: hugleiðsluna. — Tilgangurinn með 
pratyahara er að „svæfa“ skynfærin um stund, svo að 
engar nýjar myndir berist til hugáns utan. að, sem vald- 
ið geti þar umróti. Lao Tze, höfundur, Bókarinnar um 
veginn spyr einhvérs staðar: „Hvernig er hægt að. gera 
gruggugt vatn hreint?“ — Og hann svarar sjálfúr spum- 
ingunni: „Láttu það i friði og það verður hreint af 
sjálfu sér.“ Þetta er einmitt það, sem hinn verðanéli 
yogi leitast við að gera á þessu stigi. — Hann gerir skyn- 
færi sín ónæm fyrir umheiminum og hverfur inn í sitt 
innra virki. 

Þessi fimm stig, sem nú hafa verið tálin,-eru aðeins 



undirbúningur undir meginviðfangsefni yogans: að 
öðlast sanna þekkingu, sem leiðir til lausnar frá hinni 
lægri tilyeru inanna til zeðra og betra lífs. Þessarar 
þekkingar verður aðéins aflað með innsæi o g aðferðin 
til að þroska það er fasthygli og síðar hugleiðsla. 

Gamansamur Vesturlandabúi, sem virðir fyrir sér 
yoga í hugleiðsluástandi, skoðar hann jáfnan sem kyn- 
legan náunga, sém horfir dægurlangt á nafla sinn og 
ímyndar sér, að þar sé gáta allífsins' falinl En yoginn 
sér ekki einu sinni nafla sinn. Augu hans eru blind. 
Skynfæri hans starfa ekki lengur (pratyahara). Ástand 
þetta er þó ekki líkt og svefn eða meðvitundarleysi. 
Honum er þetta ástand hið mikla ævintýri, sem lyftir 
mannsandanum út fyr*ir allt, sem áður var þekkt og 
skynjað. Ný vitund. Nýr heimur. 

Viðfangsefni hihna þriggja síðustu stiga er sjálfs- 
könnunin. Fyrst þegar yoganum tekst að greina hug- 
ann frá hinum innra manni, sjálfinu, öðlast hann 
sanna þekkingu og Veit, að starf hans hefur borið ár- 
angur. Sjálfið (atinan) er eilíft og óumbreytanlegur 
veruleiki, kjarni hvers einstaklings. — Hugurinn (eitta) 
er stundlegur, því að hann er sífelldum breytingum 
undirorpinn. Hann skapast og eyðist. Eins og lag á 
ekki upphaf sitt í hljómi fiðlustrengjanna — heldur í 
sál fiðlarans, sem strengina snertir, eins er hugurinn í 
sjálfu sér án vitundar, en fær vitund aðeins vegna 
sjálfsins, sem notar hann sem tæki sitt. — 

Þannig getum við skoðað líffærin sem fiðlustrengi. 



YO CA* HBI.MSPEK IN 


hugann sem hljóm þeirra og sjálfíð sem hinn mikla 
fiðlara. Hugur kornbamsins er í fyrstu tómur og auð- 
ur líkt og óskrifað blað. — Skynfæri barnsins skrá þar 
hið fyrsta stafróf og skynsemi og reynsla skipa þéssum 
stöfum í orð og setningar, eftir því sem þroski bamsins 
vex. Hugurinn, sém fær er um að skynja að vissu marki 
orsakir og áfleiðingar, kemur smám saman auga á hið- 
óhagganlega sámhengi hlutanna og öðlast hæfileika, 
sem við köllum rökrétta hugsun. Ög þekkingu köllum 
við síðan þann eiginleika hugans að stafla upp í safn- 
húsi minninganna sprekum, sem við tíndum upp úr 
bpkum og viðræðum við aðrá menn. Þánnig verða hug- 
myndir til. Þær eru háðar skynfærunum, hæfileikan- 
um til rökréttrar hugsunar og þekkingu, sem aflað er 
úr bókum eða með viðræðum við aðra menn. Allt, sem 
til hugans berst frá umheiminum, er litað og ummynd- 
að af áhrifum hinna þriggja guna, ljóss, ástríðna og 
myrkurs. Reynsluþekking manna," seni þannig er sköp- 
uð af blönduðum straumum skynfæranna, skynsemi og 
hinnar æðri vitundar, er þvi ekki algjörlpga sönn að 
áliti yoga-heimspekinnar. Hugurinn, sem einnig er pr- 
ustuvöllur andstæðra hvata og tilfinninga, er því ekki 
hin ódauðlega vitund mannsins, heldur aðeins tæki 
hennar. Hugurinn er friðlaus og aldrei fullkomlega 
ánægður, vegna þess að hann skynjar hið stundlega í 
stað hins eilífa, moldviðri sléttunnar er hlutskipti hans, 
en ekki heiðríkja fjallsins. Hann seilist því í munað, 
sem er ekki hamingja og er haldinn lífsþorsta og ótta 

111 

i ' 



R O D D INDLA NDS „ 

við dauðan n. Hann fer villur vegar og er.móttækilegur 
fyrir allar þjáningaf heimsins. Tilgangur yogans er þó 
ekki að binda enda á starfsemi hugans, heldur að láta 
sjálfið lýsa hann upþ og eyða þannig myrkri hans og 
villu. Hugurinn er fyrirbrigði, sein yoginn verður að 
taka til alvarlegrar meðferðar, áður en léngra er haíd- 
ið, Stundurn er hugurinn friðlaus og hvarflar úr einu í 
annað. Stundum er hann blindur, fullur drunga og 
liggur í svefnnióki, stundum hlaðinn: áhyggjum og 
hrakinn af veðri og vindum. Aðrar hindranir, sem yog- 
inn verður áð sigrast á, eru sjúkdómar, ótti og óvissa, 
munaðargirni, þrár og efi, rangsnúnar hugmyndir, 
getuleysi til að einbeita huga sínum: og óstöðugleiki, 
jafnvel eftir að það hefur tekizt. 

Þegar yoginn hefur sigrazt á öllum þessum hindrun- i 
um, hefjast lokaáfangar þessarar farar. Þau eru dhar- 
ana (fasthygli), dhyana (hugleiðsla) og samadhi (hið 
æðsta innsæi). Dharana er í 'því fólgið, að yoginn tekur 
til meðferðar ákveðið íhugunarefni og festir hugann -j 
við það eitt. Tilgangurinn með því er að.róa hugann j 
og láta hann hætta að hvarfla úr einu í annað. En flest- 
um er það um megn nema stutta stund. Um leið lokar 
yoginn skynfærum sínum fyrir umheiminum. Þessi ró- 
semi og kyrrð líffæranna óg hugans, sem dharana skap- 
ar, leiðir hægt og hægt yfir til næsta stigs, dhyana. Ný - 
öfl losna þá úr læðingi, og nýtt svið vitundarinnar birt- 
ist. Hugurinn er fullur friðar. Hann ér algjörlegá-ein- 
þættur, og þar kemst ekkert að annað en það, sem yog- 

112 7 






YOGA-HEIMSPEKIN > 

inn hefur kosið að taka til meðferðar. í þessu ástandi 
næst fullkomin þekking á því, sem huganuin er beint 
að. Skynjun og hið skynj aða verða þar eitt. Hámark 
dhyana eða hugleiðslunnar er samadhi, hið æðsta inn- 
sæi.. - 

Vitundin beinist þá áð því Ijósi, sem er ofar öllum 
áhyggjum og sorgum. Hugarstarfsemin viirðist stöðvast 
og ný vitund tekur við. Yoginn skynjar sinn innri veru- 
leika, sjálfið, og hið sanna eðíi lífsins. í þessu ástandi 
er vitundin skýrust og víðtækust. Það einkennist af 
hugljómun, voldugri máttartilfirihingu og hamingju, 
seffi á sér enga ytri orsök. 

Ávextir þess eru djúpur, ójarðneskur friður óg leift- 
ur þess innsæis, sein veita yoganum sanna þekkingu. 
Veraldleg hamingja vérður honum næsta fátækíeg og 
fölnar eins og morgunmáni í skini nýrrar sólar. 

Eftir að þessu stigi er náð, er veröldin honum fang- 
elsi, sem aðskilur hann frá hinum miklu víðáttum, því 
að fullkomna lausn fær hann ekki fyrr en í dauðanum. 
Eftir það hvérfur hann tii annarra veralda, nema hann 
hafi ákveðiðv erk að vinna í þágu framvindunnar. 

Þegar yoginn hefur náð hinum þrem síðustu stiguin 
sínum, öðlast hann yfirskilvitlega þekkingu og vald til 
að gera „kraftaverk". 

Með því að beina vitund sinni að udana (taugum, 
sem stjórna lungum og öllum efri hluta líkamans), upp- 
hefur yoginn þyngd sína og getur gengið á vatni eða 
þyrnum og sofið á spjótsoddum. Hann getur öðlazt 

RÖDD INDLANDS J J 3 8 






fullkömna innsæisþekkingu á hverju því máli, sem 
hann kýs að leita lausnar á. Hann getur gert sig óháðan 
veðráttu, svo sein hita og kulda. Ef honum býður svo 
hugur við að horfa, getur hann setið nákinn uppi á 
- jökultindi í frosthörku og illum veðrum. — Að vaða 
eld er honum leikur einn. Hánn getur tekið vizkustein- 
inn í hönd sér og.séð inn í dulheima annarrar tilveru. 
Hugsanir manna verða honum opin bók. Hann getur 
kannað fortíð og framtið og séð fyrir dauða sinn og 
annan-a. Hann getur gert líkama sinn ósýnilégan, geng- 
ið um lokaðar dýr og farið hamförum. Hann getur 
kannað rúmið, sólkerfi og himintungl. Hann getur náð 
valdi á líffærástarfsemi sinni — stöðvað andardráttinn 
og hjártslátt sinn ög jafnvel l’átið grafa sig lifandi í loft- 
þéttu hylki vikum saman án þess að verðá meint af. 
Hann getur gefið vöðvum sínum styrkleika fílsins eða 
látið ljós'blik leiftra frá líkama sírium, og maígir fleiri 
hlutir eru sagðir honum í sjálfsvald settir. 

Patanjali kerinir, að sá, sem náð hefur samádhi og er 
fær um að greina milli sjálfsins og hinnar ytri tilveru, 
nái valdi yfir öllum sviðum tilverunnar og öðlist vit- 
und, sem kalla inætti alvizku. 

Frá okkar sjónaraiiði virðast allir þessir hlutir ótríÞ 
legir ög ef sannir reyndust, yfirnáttúrlegir. En yoga- 
heimspekin álítur þá eðlilega ög útskýrir hvert einstakt 
fyrirbrigði, hvernig það er framkvænit. Frá sjónarmiði 
hennar er ekkert til, sem kallazt getur yfirnáttúrulegt. 
Allt lýtur föstum ákveðnum lögmálum. 





VP.GA'Ö'EIMSPEklN 

En aðeins lítil brot þessara eðlilegu lögmála náttúV- 
Unnar eru mönnum kunn. 

Yoginn lítur því á undrun manna yfir þessum fyrir- 
brigðum sviþuðum augum og faglærðir nútímainenn 
iíta á undrun frumskógarmanns, sem kemur fyrsta sinn 
til stórborgar og horfir á kvikmynd, talar í síma, hlust- 
ar á útvarp eða sér bifreið, flugvél eða gufuskiþ. í aug- 
úm náttúrubárnsins er nútímatækni Vesturlanda eiigu 
smærri galdur en hin fomú vísindi austursins. 

Eh allir þessir furðulegu hlutir eru þó yoganum 
aukaatriði. Þeir eru blóm, sem gróa utan brautar við 
leið hans til fullkomnunar. Hann getur beygt sig nið- 
ur og lesið þessi blóm, ef hann vill, en sá, sem yfirgefur 
veginn vegna þessa gróðurs, hverfur fljótlega niður á 
við aftur og verður að hefja för sína að nýju. 

Yoginn er því varaður við að beita kunnáttu sinni 
um of, sízt af öllu í hégómlegum og eigingjömum til- 

gangi- 

Einkum hér á hinum efstu stigum reynir á siðferðis- 
styrk yogans og þess vegna var lögð svo rík áherzla á 
hið fyrsta stig hans, yama, því að ef siðferðilega van- 
þroskaður maður öðlast mátt yogans, verður sá máttur 
honum eins ög mistilteinninn í hendi blindingjans. 

Jafnvel samadhi,. æðsta stig hins áttfalda vegar, verð- 
ur yoginri að hefja sig upþ yfir. Ef-hann gerir sig 
ánægðan með þau fríðindi, sem honum hafa þegar 
hlotnazt óg sættir sig við að vérða aðeins goði í fullsælu 
hinna æðstu himna,.— Iifir hann þar um árþúsundir, 

115 





RÖDD INDLANDS 

en þegar karmaforða hans er eytt, hlýtur hann að falla 
aftur niður til mannlegra forlaga og hefja göngu sína 
á ný. • 

Lökatakmark yogaheimspekinnar er að hef ja mahn- 
inn algjörlega út fyrir öll takmörk mannlegrar reynslu 
og leysa. öll bönd, sem binda hann við mannheima' 
hinna þriggja veralda. 

Fyrst þegar honúm hefur tékizt að hefja sig upp yf- 
ir og segja skilið við samadhi birtist atman (hinn innri 
maður) einrátt í sínu eilífa eðli. 

' Þá er hring hinnar mannlegu þróunar lokið og ný 
tilvera tekur við. 



116 





LJÓS ASÍU 

(Éúddisminn) 


í borginni kapilavastu, riorður við rætur Himalaja- 
fjalla, fæddist fyrir meir en tvö þúsund og fimm hundr- 
uð árum spámaður, sem kallaður hefur verið: „ljós 
Asíu". — Nafn hans var Siddhartha. — Síðar var harin 
kallaður Gautamá Búdda. Köllun hans var að losa 
mannfólkið undan oki þjáninga sinna og vísa því veg- 
inn til betra og hærra lífs. 

í héraði hans (lítið eitt norður af Bihar) bjó bænda- 
þjóð. Þessir bændur voru örsnauðir menn, þeir fátæk- 
ustu af hinum fátæku á Indlandi. Undir brennandi sól 
gengn þeir berum fótum eftir viðarplóg sínum og erj- 
uðu landið. — Þeir ræktuðu rls og sýkurreyr. — Baðm- 
ullarklút, sem þeir vöfðu um lendar sér, áttri þeir ein- 
an fata. Þeir bjuggu í kofum, sem fléttaðir voru saman 
úr strái eða reyr og þéttaðir með leir og mykju. Sofið 
var. á gólfinu. Rúm, borð eða stól þekktu þeir ekki. 
Sitjandi á gólfinu með_krosslagða fætur neyttu þeir 
matar síns og notuðu aðeiris guðsgafflana. Þegar vel ár- 
aði og hvorki flóð né þurrkar eyddu uppskérunni, gat 

117 



I 


t 4 - ■ 

röd'd indlands 

þetta fólk leyft sér að eta næstum fylli .sína af sykur- 
reyr, rís, grænmet'i — og salti. 

Þessir fábrotnu réttir voru stundum kryddaðir með 
gömlum þurrkuðum fiski, sem lyktað.var af á máltíð- 
um — að éta hann hafði almenningur ekki ráð á. — En 
þegar illa áraði og uppskeran brást, óg það var næstum 
eins algengt og hitt, barði hungurvofan að dyrum og 
mannfóíkið féll úr hor. , 

Það þekkti helduf engá vöm við mörgúm og illkynj- 
uðum sjúkdómum, sem hijáðu þessar byggðir, nema 
þulur töframannsins. Dag og nótt brunnu líkeldamir 
við fljótið, sem skolaði af náð sinni ösku þessara vesa- 
linga til hafs. 

En í þessum héruðum á Indlandi, þar sem mannfólk- 
ið jafnvel enn í dag á við sárustu örbirgð að búa, hefur 
landið fóstrað hina ríkustu menn. Bændurnir áttu ekki 
landið. Það var eign fárra manna og þessir fáu menn 
leigðu það bændunum og. tóku í rentu helming eða 
þriðjung uppskerunnar, sem þeir síðan söfnuðu í sínar 
hlöður. Þessir auðugu lan'deigendur voru ^allaðir raja 
eða maliaraja,.cx þýðir konungur. Þeir eins ög brahm- 
anarnir, prestarnir, þeir æðstu af hinum fjórum stétt- 
um hins gamla indverska þjóðfélags, voru vel efnum ' 
búnir ög lifðu í allsnægtum og munaði. 

Faðif Gautama'var einn þessara auðugu landeigenda 
maha-raja („mikli konungur"). 

En unglingnum, sem f eikaði undir greinum mangó- 
trjánna í aldingarði föður síns og hlaut í vöggugjöf all- 

118 






LJÓS ASÍII 

an veraldlegan auð og hamingju, leið þó ekki vel. — 
‘Hann hafði séð bændurna vinna á ekrum. föður síns, 
séð þá, kónur þeirra og börn deyja hungurdauða, séð 
farsóttir hertaka byggðina og umkomulaus gamal- 
menni, sem enginn sinnti, ganga milli inanna og betla 
sér mat, unz dauðinn batt enda á sult þeirra. Hann 
hafði séð ágirnd og hræsni prestanna, brahmananna, 
sem þóttust kenna fólkinu lífspeki; en tóku aðeins 
brauð þess. Hann hafði séð mannlegt. umkomuleysi í 
þúsund myndum og í dekkri litum en Vesturlandabú- 
ann grunar, að hægt sé að finna á þessari jörð. Þess 
vegna hafa Vesturlönd e. t. v. aldrei skilið Gautama 
Búdda til fulls, h v að hann átti við, þegar hann talaði 
ura þjáninguna. 

Iíinn ægilegi veruleiki þessa mannlífs lét unglinginn ^ 
Gautama aldrei í friði, þótt hann ætti sjálfur við alls- 
nægtir að búa. Þjáning þessa fólks fylgdi honum eins 
og vofa hvert sem hann sneri. — Stundurn var andlit 
hennar ásakandi: Gautama, hvaða rétt hefur þú til að 
lifa í sællífi á nægtum þess brauðs, .sem aðrií öfluðu 
og aðra skortir? — Ef aðrir voru dæmdir til hlutskiptis 
almúgamannsins, hví skyldi hann þá tilheyra yfirstétt, 
sem aðeins þyngdi byrðar þeirra? En oftast var þó 
svipur hennar biðjandi: Gautama, hjálpa þú okkur. 
Gautama, er engin ieið frá hörmungum okkar til betra 
lífs? Gautama ..; 

Og Gautama yfirgaf kóngshöllina og aldingarðinn, 
einnig konu sína og barn. Hann var þá 29 ára að aldri. 

119 






Mannfólkið þjáðist. Hann varð að hjálpa því. Hin 
skrautlegu klæði sín gaf hann betlara, sem á vegi hans 
varð og klæddist sjálfur bómullarklút almúgamanns- 
ins. — Síðan hélt Gautama út í miskunnarlausa veröld 
fátæklingsins til þess aðfr elsa heiminn og losa mann- 
inn undan oki þ jáninga sinna. 

Hann leitaði fyrst á fund fræðimanna og spekinga, 

Sem söfnuðu um sig hóp lærisveina og glímdu við gát- * \ 

una um eðli hins yfirskilvítlega: Er veröldin eilíf? Er 
hún stundleg? Er hún ótakmarkanleg? Er sálin sama og 
líkaminn? Er hún annað en líkaminn? Lifir sá, sem 
þekkir Vedabækur, eftir dauðann? Er hann bæði dauð- 
ur og lifandi eftir dauðahn? Er hann hvorki dauður né 
lifandi eftir dauðann? Hinir vísu menn skeggræddu 
um allt þetta fram og aftur. Hver hélt fram sinni skoð- 
un og hver studdist við sína fræðibók. Gautama hlust- 
aði vandlega á tal allra þessara manna og kynntist í 
þaula öllum hinum margbreytilegu skoðúnum og skoð- | 
anamun þeirra. — Síðan yfirgaf hann þá. Mannfólkið 
þjáðist, og köllun hans var að hjálpa því til betra lífs. 
Þessi heilabrot hjálpuðu engum. Auk þess komst hann 
að þeirri niðurstöðu, að tilgangslaust væri fyrir skyn- ! 
semina að glíma við gátu hins yfirskilvitlega. Það þarf 
eyru til að heyra meðl Ekkert annað líffæri getur kom- i 
ið í þeirra stað og skynjað hljóð. Á sama hátt 'þárf yfir- 
skilvitlega. andlega sýn til þess að kanna hið yfirskilvit- 
lega. — Skynsemin getur ekki komið í hennar stað. 

Allir þessir visu og skriftlærðu menn minntu hahn á 





LJÓS ASÍU 

sðguna um gömlu blindu mennina, sem deildu um 
sköpulag fílsins. 

Og Gautama yfírgaf heimspekingana og Iiélt til Uru- 
vel a skóga til að ígrunda þar í einverunni, hvaða leið 
væri til undán oki þjáningunna. 

Á þessum eyðilegu slóðum lenti Gautama í hópi 
flóttamanna fráheimiveruleikans. Þetta voru næmgeðj a 
menn, sem séð höfðu ömurleika og vonleysi mannlífs- 
ins og hugðust geta sloppið undan þvi yfir í annan og 
betri heim. Þeir höfðu krufið mannsálina og kannað 
starfsemi hennar. Niðurstaða þeirra var, að stormar 
mannlegra hvatá og girnda sneru vindmyllum lífs og 
dauða og hjóli endurfæðinganna. Með því að lægja 
þessa storma. og sigrast á livötum sínum og girnium 
með meinlætalifnaði hugðust þeir fá frið, lausn unian 
oki þjáninganna og öðlast nirvana, sem í þeirra augum 
var eilíf paradís. • - . . 

Gautama tileinkaði sér kenningar og reynslu mein- 
lætamannanna og kynntist hugmyndum þeirra og vís- 
indiim nákv-æmlega. Síðan varpaði hapn því öllu fyrir 
borð. — Gautama var ekki á flótta frá véruleik a num.. 
Hann var í sókn. Þessir menn hugsuðu a ðeins um betri 
tilvertt sjálfum sér til handa.Ef Gautama leitaði aðeins 
eigin hamingju, hefði hann aldrei yfírgefið hóglífi föð- 
urhúsanna. Ef hann leitaði aðeins eigin hamingju, 
hefði hann ekki snúið aftur eftir að hann öðlaðist nir- 
vana. ~ 

Tilgangur Gautama var ekki að frelsa sjálfan .sig, 

121 



heldur meðbræður sína. Mannfólkið þjáðist og köllun 
hans var að vísa því veginn til betra lífs, en ekki áð 
leita sinnar' eigin hamingju og yfirgefa það síðan. 

Eftir sex ára dvöl í Uruvelaskógum hélt Gautama til 
byggða. Hann var nú þrjátíu og fimm ára að aldri. 
Hann hafði gengið í gegnum mannlega reynslu, vaxið 
upp úr heimspeki og- þrautkannað sjálfstamningu og 
vísindi meinlætamannsins. Hann hafði vaxið frá ein- 
faldleika hins venjulega manns upp til margbreytiíeika 
heimsins — og síðan aftur vaxið upp úr honum upp til 
einfaldleikans aftur, að þessu sinni einfaldleika djúp- 
hyggjumannsins, hins sanria meistara. 

Enri hafði Gautama að vísu ekki fundið veginn til 
hamingjúímar, én fylling tímans var í nánd. — Gau- 
táma át og drakk og endurheimti líkamshreysti sína, 
eftir þráutir meinlætalifnaðarins, sem næstum höfðu 
kostað hann lífið. 

Hann settist að undir tré einu, sem síðan var kallað 
Bodhinanda. Hann sneri andliti sínu til austurs, þar 
sem sólin reis hvern morgun og strengdi þess heit að 
rísa ekki úr sæti, fyrr en hann hefði öðlazt sjálfsþekk- 
ingu. 

í sjö vikur sat Gautama undir greinum Bodhinanda 
og einbeitti hug sínum til hins æðsta máttar. Ðagarnir 
komu og fórú og hver þeirra virtist færa hann litlu nær 
inarki. Eii eins og skýjaþykkni, sem hylur sólarsýn, 
greiðist smám saman fyrir rísandi sól, unz géislar henn- 
ar brjótast skyndilega I gegn — eins brauzt sól hirinar 




' tj Ós ASf U 

æðstu vitundar skyndilega í gegnum slcýjaflóka hinnar 
lægxi náttúru og Gautama varð uppíjómaður af hinum 
innri veruleika. Hánn varð Búdda. Hinn áttundi 
Búdda, sem gist hefur þessa jörð. Hann sá alla tilver- 
una og mahnlífið ínýju Ijósi. Allar hinar gömlu ráð- 
gátur hugahs hurfu óg virtust meiningarlausar. Hér 
ríktu engar sorgir meir. Lífið var óumræðilega einfalt 
og gott og þó svo fjarskylf hinni gömlu veröld skynfæra 
og skynsemi. Þessi nýi veruleiki var fullur hamingju og 
friðar í stað stríðs og þjáningar. — Og vegurinn til 
þessa lífs var hverjum manni fær. Þessi hamingja gat 
orðið hvers manns eign. 

Og Búdda lokaði til hálfs hliðum hinnar nýfundnu 
þaradísár og hvarf aftur til jarðneskrar þjáningar til 
þess að vísa mannfólkinu inn á braut lífshamingjunn- 
ar. 

Hann hélt fyrst til Uruvelaskóga til þess að hitta 
aftur félaga sína, meihlætamennina. Þegar þeir sáu 
hann nálgast, ræddu þeir um það sín á milli, að Gau- 
tama væri ekki lengur helgur maður, heldur hefði 
hann rofið eiða sína sém meinlætari og gefið sig á va.ld 
veraldlegs munaðar og óhófs í mat og drykk. — Þeir 
komu sér saman um að heilsa honum ekki og taka hann 
ékki aftur í sinn höp. En þegar hann kom til þeirrá, 
urðu þeir snortnir þeiin mildu töfrum, sem. honum 
. fylgdu\ og öll andúð þeirra hvairf. Þéir stóðu upp og 
fögnuðu honum sem gömlum vini. 

Búdda skýrði þeim frá reynslu sinni, að hann hefði 

123 






RÖDD INDLÁNDS 

fundið veginn til frelsunar. Með því 'að ástunda góð- 
vild til alls hins skapaða, boðaði hann, hef ég öðlazt 
lausn. Það er vegurinn, sem liggur frá þjáningu til 
hamingju; 

Ög Budda talaði .til þeirra hlýlega og tók að útskýra 
fyrir þe.im villu og fánýti meiníætalifnaðarins. — Hinn 
uppljómaði, sagði hann, leitar ekki lausnar í meinlæta- 
lifnaði. Hann lifir ekki heldur í veraldlegum munaði. 
Hinn uppljómaði fer hinn gullna meðalveg, sem ligg- 
ur milli öfganna tveggja, meinlætalifnaðar og gjálífis. 
Meinlætalifnaður skapar aðeins auknar þjáningar, en 
leiðir ekki til andlegs vaxtar. — Að hætta við kjöt og 
fisk, eðá ganga nakinn eða krúnuraka höfuð sitt eða' 
klæðast tötrum, eða bera ösku á líkama sinn eða færa 
guðinum Agni fórnir mun ekki hreinsa nokkurn 
mann, sem haldinn er fáfræði og villu. 

Að lesa ritningarnar, færa þrestunum gjafir og guð- 
unum fórnir eða leggja á sig sjálfspyntingar eða öll 
þessi yfirbótaverk, sem unnin erú í sérhagsmunaskyni 
. og von um endurgjald á himnum, getur ekki hreinsað 
manninn meðan hann er haldinn fáfræði og villu. 

Reiði, ofdrýkkja, þrjózka, trúhræsni, bakmælgi, öf- 
undgirni, blekkingar, hroki og illvild gera maniiinn 
óhreinan, — ekki það að eta kjöt. Hinn gullni meðal- 
vegur liggur milli hinna tveggja öfga. Sá vegur opnar 
augu manna, veitir skilning og frið. Hann leiðir til 
æðri þekkingar, til uppljómunar hugans — til nirvana. 

Sá, sem fyllir lampa sinn með vatni, sér ekkert ljós. 

124 







LJ ÓS ASÍ U 

Sá, sem reynir að kveikja eld úr fúaviði, nær engum 
árangri. Röng breytni leiðir ekki til farsældar. Aðeins 
sá, sem ekki er Iengur í ánauð illra tilhnéiginga, full- 
nægir þörfum sínum án þess að flekka hendur sínar. 
Það er skylda hvers manns að hirða vel um líkama sinn, 
efla hreysti hans og heilbrigði, því að án-þess er torvelt 
a^ tendra lamþa hinnar sönnu þekkingar og halda hug- 
anum sterkum og hreinum. Vatnið flýtur allt í kring- 
um hinn hvíta lótus, en vætir ekkL_blöð hans. — Þetta 
er hinn gullni meðalvegur, sem liggur milli öfganna 
tveggja, meinlætalifnaðar og gjálífis. 

Og Búdda tók að ræða við þá um þjáninguna og 
hvernig henni verður útrýmt með réttlæti, góðvild og 
friði. — Þjáninguna þekktu þeir allir vel og höfðu séð, 
hvemig allt nýtt líf'er' faétt blóðugt og með þrautum 
inn í þennan heim, hvemig dauðinn er fullur ógna og 
sársauka, hvernig elli og hrörleiki, sjúkdómar og skort- 
ur hrjá mannfólkið, og hvemig sorgir, örvænting og 
draumar, sem aldrei rætastrblanda sársauka í lífsbikar 
sérhvers manns, 

• En þjáningar mannfólksins eiga sér orsakir. Búdda, 
sem séð hafði hinn innsta veruleika, hafði einnig_séð 
leiðina til að útrýma orsökum þeirra og þannig hefja 
manninn upp til nýrrar og fullkomnari tilveru. . 

Hinir fyrstu áfangar þessarar leiðar voru rétt hugs- 
un, rétt tal og breytni. Hinir síðustú voru könnun hins 
innsta leyndardóms, sjálfsþekkingin. En.bæði fyrstu og 
síðustu áfangar þessa vegar eru góðvild. Samúð með 

125 




R ð D D X ND LA NDS 

mönnum og dýrum er fyrsta og síðasta orð í boðskap 
Búdda. Þessi samúð.náði ekki til ákveðinni stétta eða 
hópa eingöngu, heldur til allra jafnt. Hún var það leið- 
arljós, sem eitt gat lýst manninuín til hins fyrirheitna 
lands sannrar hamingjú. > 

Hann skipti veginum í'tíu áfanga. Eftir hinn tíunda 
er maðurinn orðinn Búdda/ 

Strax á hinu fyrsta stigi vinnur bodhisattvann (svo 
nefnist nemandi hlns áttfalda vegar) eið að því að fall a 
ekki eftir áttunda stigið fyrir freistingum himnaríkis 
og fiíllsælunnar, heldur halda áfram að taka þátt í bar- 
áttu mannkynsins og bera áfram sein stærstan skerf af 
hinum þungu örlögum heimsins, unz rnannkynið allt 
h efur öðlazt lausn. Á þessu jyrsta stigi er nemandanum 
ætláð að slaka á böndum sérhyggju sinnar og auka sam- 
úð sína og skilning. Á næsta stigi, vimala (hreinleiki) 
vinnur hann jöfnum höndum að því að afla sér þekking- 
ar og efla siðferðilegan styrkleika sinn. Á hinu þriðja 
stigi gerir hann alvarlega tilraun til að grafa upp sjálf- 
ur rætur síngirni sinnar, haturs og yfirsjóna og útrýma 
þeim einni af annarri. Allar eigingjarnár hvatir verða 
að víkja og samúð hans verður dýpri og víðtækari. Á 
þessu stigivinnur hann sérstaklega að eflingu skynsem- 
innar og rökréttrar hugsunar.' 

Fyrst á hinu fjórða stigi er nemandanum ráðlagt að 
nema stafróf hugleiðslunnar og hann heldur því námi 
áfram á hinu fiinmta óg sjötta. 

Á hinu sjöunda stigi einbeitir hann sér að námi 

126 





þeirra fræða, sem gera hann sjálfan sem hæfastan fræð- 
ara til að vísa mannkyninu leiðina til lausnar, því að 
það er einkenni bodishattvans, að hann leitast við að 
bjarga öðrum jafnvel áður en honum er borgið sjálf- 
um. Á áttunda stigi verður hann arhat og er .fært að 
hverfa inn í fullsælu himnanna án þess að snúa aftur 
til.hringrásar lífs og dauða. En hinn sanni bodhisattva 
sezt þar ékki að vegna hins forna eiðs síns, en snýr í 
þess stað til þeirra, sem verr eru settir, og tekst á hendur 
fómarstarf í þágu framvindunnar. Á þessu s tigi skynj- 
ar hanh veruleikann, eða veröldina í sínu rétta eðli. 

En ofar þessu eru tvö stig önnur, og eftir hið síðasta 
er iokatakmarkinu náð og bodhisattvann er orðinn 
búdda. Einnig eftir það stig verður hann að halda star fi 
sínu áfram fyrir veröldina. Þess vegna er í sannleika 
ekki til neitt nirvana fyrir bodhisattva eða búdda. 

Eitthvað á þessa leið voru viðræður meistarans við 
meinlætamennina í Uruvelaskógum. Þeir gerðust fyrstu 
nemendur hans og fylgdu honum. — Ög þessi kynlegi 
hópur yfirgaf einveru skógarins og hélt til byggða til 
þess að hefja upp raust sína gegn hirini gömlu stétta- 
skiptingu, sem gerði mannfólkið að herrum og þjónum, 
ríkum og fátækum, forréttindamönnum og umkomu- 
lausum vesalingum — og kenna mönnum réttá breytni, 
sem leiddi frá þjáningu til hamingj u. 

Þannig hófust trúarbrögð, sem síðan fóru sigurför 
um allan hinn austræna heim og eru enn í dag að nafn- 
inu til fjölmennustu trúarbrögð veraldarinnar. 

127 



RÖDD ÍNDLAND3 

Hina íiókstaflegu kenningu Gautama Búdda þekkir 
enginn. Fræðsla hans var mnnnleg og skráð af nemend- 
um hans löngu eftir hans dag. 

Bókmenntir búddismans sem sanidar eru af mörgum 
og ólíkum höfundum túlka kenningu Gautama á mis- 
munandi vegu og stangast á í eiristöknmatriðum, þó að 
kjarni þessara bókmennta kunni að vera sá sami. 

Talið er, að andi búddismans sé bezt túlkaður í 
tyeim ritum, bókinni Dhammapada, sem fjallar um sið- 
fræði búddismans, og Surangama Sutra, sem fjallar um 
heimspeki hans. 

Búdda, sem sjálfur var, eins og áður er sagt, andvíg- 
ur ófrjóum heimspékilegum rökræðum, hafði þar lítið 
til málarina að leggja. Það kom þó ekki að sök, því að 
aðrir urðu þar til að fylla í eyðurnar. — Á Indlandi 
spruttu upp margir, heimspekiskólar, sem allir voru 
sagðir byggjast á kenningu Búdda. Og utan Indlands 
hafa vestrænir prófessorár í heimspeki gert eljusamar 
tilraunir til að útskýra það, sem þeir kalla heimspeki 
Gautama Búdda. Eins og vænta mátti héfur það aftur 
leitt til hinna sundurlausustu skoðana, einkum á' eðli 
riirvana, hugmyndinni um guð og mannssálina. — Af 
virðingu bæði fyrir prófessorunum og meistaranum 
skal rökræðum þeirra sleppt hér. — í þess stað sku]u 
hér aðeins tilfærðir nokkrir staðir úr ritinu Dhamma- 
pada og vei'ta þeir e. t. v. bezta innsýn inn í eðli hins 
sanna búddisma. 


128 






tj 6 5 ASÍ U 

Allt/seni við erum, erafleiðing þess, sem viðhöfum 
hugsað. Það er byggt á hugsunum og byggt úr hugsun- 
um. Ef maðurinn talar og breytir af illum hug, fýlgir 
þjáningin honum eins og hjólið, sem fylgir faeti uxans, 
sem vagninri dregur. 

Állt sem við eruin, er afleiðing þess, sem við höfum 
hugsað. Það er byggt á hugsunum okkar og það ér byggt 
úr hugsunum okkar. Ef maður talar og breytir af góðum 
hug, fylgir hamingjan honum eins og skuggi manns, 
og yfirgefur hann aldrei. i 

„Hann möðgaði mig.“— „Hann barði mig.“ — 
„Hann beitti mig brögðum." — „Hann rændi mig.“ — 
Frá þeim, sem fóstrarekkiþessarhugsanir,hverfurhatr- 
ið. Hatur verður ekki sigrað með hatri, heldur með 
góðvild. — Þetta eru gömul sannindi. Heimurinn veit 
ekki, að við hljótum öll að mætast að lokum. Þeir, sem 
það vita, hætta nöldri sínu. 

Sásem leitaraðeins gjálífis oghefur ekki taum á geði 
sínu, kann sér ekki hófs og er latur og veiklundaður, 
fellur vissulega fyrir Mara (freistaranum) eins og fúið 
tré fellur í stormi. - 

Sá sem lifir ekki í gjálífi, hefur taum á geði sínu, 
kann sér hófs og er einlægur og sterkur, féllur ekki fyr- 
ir Mara frekar en fjallið, sem stendur af-sér storminn. 

Sá, sem leitar ekki gjálífis, hefur taum á geði sfnu, 
gætir hófs og er einlægur og sterktir, hann getur Mara 
ekki brotið niður frekar en stormurinn getur brotið 
bergið. 

RÖPO INDLANDS 129 9 


I 



Sá, sem klæðist hinu gula klæði án þess að hafa hætt 
meingjörðum sínum, hefur ekki tarnn á geði .sínu og 
ber ekki virðingu fyrir sannleikanum, — hann er ekki 
verður hins gula klæðis. (Hempu prestsins í búddiskum 
sið.) 

En, sá sem hefur hætt meingjörðum, stendur föstum 
fótum á vegi manndáða, hefur taum á geði sínu og 
virðir sannleikann, hann er verður hins gula klæðis. 

Sá, sem heldur sannleikann ósannindi og sér svart í 
hvitu, kemst ekki til sannleikans, en fylgir sínum eigin 
hégóma. - 

Sá, sem kennir sannleikann, þegar hann mætir hon- 
um, og kann skil á svörtu og hvítii, kemst til sannleik- 
ans og fylgir hinni háu köllun. 

Eins og regnið drepur gegnum illa tyrfðan kofa seitla 
illar ástríður inn í reikulan huga. 

Eins og regnið fellur af traustu þaki, komast illar 
ástríður ekki að í huga þess, sem elur góðar hugsanir. 

Meingjörðainaðurinn mun þjást í þessum heimi. 
Hann mun þjást i þeim næsta. Hann mun þjást bæði 
þessa heims og annars. Hann þjáist, þegar afleiðingar 
verka háns sækja hann heim. 

Góðum manni mun vél farnast í þessum heimi. 
Hamingjan bíður hans í þeim næsta. Hamingjan fylgir 
honum bæði þessa heims og annars. Hann öðlast ham- 
ingju, þegar hann uppsker ávexti verka sinna. 

Meingjörðamaðurinn þjáist i þessum heimi og hann 
mun þjást í þeim næsta. Hann þjáist, þegar hann hugs- 





-LJÓSASÍU 

ar um hið illa, sem hann hefur gert. Hann þjáist, þegar 
hann gengur hinn myrka veg. 

Góður maður er hamingjusamur þessa heims og ann- 
ars. Hann er hamingjusamur, þegar hann hugsar um 
hið góða, sem hann hefur gert, og hann er hamingju- 
samur, þegar hann gengur inn til hins mikla fagnaðar. 

Hirðulaus maður, sem kann ritnixigar, en breytir 
ekki eftir þeim, á enga hlutdeild í bræðralagi okkar. 
Hann er eins og smali, sem telur annars manns fé. 

Sá, sem fylgir lögmáli lífshamingjunnar, jafnvel þó 
að hann þekki ekki bókstaf hennár, er laus undan ill- 
um ástríðum, hatri og fégræðgi, á sanna þekkingu og ein- 
lægni hjartans. Sá, sem á engar síngjarnar óslcir þessa 
heims eða annars, hann á hlutdeild í þessu bræðralagi.- 

Hver mun sigra heiminn? Hver rau'n sigra dánar- 
heima og konung þeirra? Hver mun sigra veröld guð- 
anna? Hver mun finna Veginn og lesa hið rétta blóm? 

Nemandi hins áttfalda vegar skal sigra allt þetta, 
finna Veginn og lesa hið rétta blóm. 

. • Dauðinn skolar burt hinum veiklunduðu líkt og flóð 
skolar burt sofaíidi þorpi. 

Dauðinn skolar burt hinum veiklunduðu, sem að- 
eins safna skrautlegum blómum, áður en munaðargirni 
þeirra er mettuð. 

Eins og býfluga safnar hunangi og hverfur án þess að 
vinna blóminu mein, lit þess eða ilman, þannig skal 
maðurinn lifa í þessum heimi. H.ann skal húga vel, 

131 




RÖDD INDLANDS 


ekki að yfirsjónum'annarra, heldur sínum eigin yfir- 
sjónum, _ 

Líkt og fögur blóm í mörgum litum eru hin fánýtu 
orð þess, sem ekki breytir eftir þeim, 

Eins marga blómsveiga og binda má úr blómum, svo 
mörg góð verk getur dauðlegur inaður unnið, eftir að 
hann er borinn inn í þennán heim. Blómailmur berst 
ekki móti vindi, en ilmur góðra hugsana berst á móti 
öllum vindum. 

Sá ilniur, sem berst frá lótusblómi og sandalviði, nær 
skammt, en ilmur góðra hugsana nær himni guðanna 
og hins æðsta. 

Því fólki, sem elur með sér góðar hugsanir, á einlægt 
hjarta og sanna þekingu, getur Mara aldrei unnið 
mein. 

Eins og hvít lilja, sem grær á sorphaug veraldarinnar, 
skal nemandi hinns sanna búdáa lifa í þessum heimi. 

Þaðeru ekki til neinar þjáningar fyrir þá, sem lokið 
hafa för sinni og varpað öllum áhyggjum fyrir borð. 
Þeir eru frjálsir og lausir úr öllum fjötium. Þeir verða 
ekki gamlir í heimabyggð sinni. Eins og svanir, sem 
hverfa af tjöm sinni, yfirgefa þeir hús ög heimili. Þeir 
safna ekki veraldarauði og lifa ekki eftir neinum við-. 
urkennduin reglum, en eiga sér hið sanna frelsi. Leiðir 
þeirra er jafn erfitt að skilja og fugla himinsiiis. Hugir 
þeirra eru eins og veltamdir hestar, sem stjórnast ein- 
göngu af taufflum ökumannsins (sjálfsins). 

132 





LJ..ÓS ASÍ U . 

Laúsir við hroka og lausir við hungur fylgja þeir 
köllUn sinni og eru þolinmóðir eins og jörðin. Hugsun 
þeirra er hljóðlát, hógvær eru orð og verk þeirra, sem 
öðlazt hafa hina sönnú þekkingu. 


Eitt orð, sem gerir þann, er á hlýðir, hljóðan, er betra 
en þúsund ómerk orð. 

Bétra en kvæði, sem gert er úr þúsund ómerkum 
orðuin, er eitt orð, ef það gerir þann sem á hlýðir hljóð- 
an. Þó höfð séu yfir hundrað kvæði gerð úr ómerkum 
orðum eru þau ekki eins góð og eitt orð hins sanna lög- 
máls. 

Meiri sigurvegari en sá, sem sigrað hefur þúsuná 
menn þúsund sinnum, er sá, sem sigrað héfur sjálfan 
sig. Að sigra sjálfan sig er meiri sigur en sigra heiminn. 
Betra er að sýna þeim, sem öðlazt hefur þekkingu, virð- 
ingu aðeins eina stund, en færa guðunum fórnir í 
huiidrað ár. 

Allt, sem fórnað er í þessum heiini í hagsinunaskyni, 
er einskis virði. 

Betra er að hafa lifáð einn dag sem vitur og gjörhug- 
ull maður en lifa í hundrað ár í fáfræði’ og hégóma. ' 

Betra er að lifa einn virkan dag en éyða hundrað dr- 
um í leti og sinnuleysi. 

Betra er að lifa einn dag og skynja eilífðina en 
hundrað ár án andlegrar sjónar. 


133 



RÖDD INDLANDS 

Allir menn óttast refsingu. Allir menn óttast dauð- 
ann. Mundu, að þeir eru eins og þú. Taktu þess vegna 
ekki líf og. vertu ekki valdur að dauða. Sá, sem leitar 
sinnar eigin hamingju, en refsar öðrum eðá jafnvel er 
valdur að dauða þeirra, sem einnig þrá hamingju, mun 
ekki finna neiná hamingju eftir daúðann. 

Sá sem leitar éigin hámingju og refsar ekki öðrum 
og er ekki valdur að drápi mun finna hamingju éftir 
dauða sinn. 

Talaðu ekki hörkulega til nokkurs manns. Þeir, sém 
talað er til, munu svara þér í sömu mynt. Reið orð 
valda sársauka. Högg fyrir högg vinna þér mein. 

Ef þú svarar engú, ertu á réttri leið, því að reiðin er 
upprætt úr eðli þíilu. 

Eins og smali, sem rekur fé til réttar, smala-'elli og 
dauði mannfólkinu. 

Glópurinn veit ekki, hvenær hann hefur unnið ill 
verk, en illvirki meingjörðamannsins brenna hann eins 
og eldur. 

Sá, sem veldur saklausú og meinlausu fólki þjáning- 
ar, mun loks reyna eitt af þessum tíu afleiðingum þess. 
Hann mun reyna á sjálfum sér iniklar þjáningar, missi, 
lík'ámsmeiðsli, þungbæra sorg eða hann missir 'vitið, 
ógæfu, sem kemur frá yfirvöldunum, þungá ákæru, 
missi ættingja sinna eða eignatjón. Eldur mun brenna 
hús hans, og þegar líkamanum er eytt, gistir hann lága 
staði. 

Sá, sem grefur brunn, leiðir vatnið þangað, sem hann 

134 


CfC/ny 



vill. Járnsmiðurinn hamrar örvar sínar og trésmiður- 
inn beygir við sinn. Þannig móta góðir menn sjálfa sig 
ráða sjálfir framtíð sinni. 

Við höfum fundið hamirigjuna. Við hötum ekki þá, 
sem hatá okkur. Meðal manna, sem eru fullir haturs- 
huga, dveljumst við lausir við hatur. 

Við höfum fundið hamingjuna. Lausir við ágirrid 
lifum við meðal hinna ágjörnu. 

Við höfum fundið hamingjuna. — Við köllum ekkert 
eign okkar, eh eins og hinir björtu guðir nærumst við 
á h aningjunni. 

Góða. menn má þekkja jafnvel úr fjarlægð eins og 
hinn hvftá tind jökulsins. 

Vondir menn eru eiris og örvar, sem skotið er út í 
nóttina. 

Þann, sém kann aðhalda á taumum geðsmuna sihna, 
kalla ég hinn sanna ökumann. — Aðrir halda aðeins 
lausum taumi. 

Hann mun sigra reiði með.góðvild. Hann mun sigra 
illt með góðu. Hann mun sigra ágimd með örlæti og 
ósannindamanninn með sannleika. Líkt og stríðsfíll, 
sem verður fyrir örvarskoti, lætur vitur maður ekki á 
sig fá ásakanir manna, en svarar þeim méð þögn. 



Maður er ekki lærður vegna þess,.að hann tali mik- 
ið. Þann, sem er hófsamur, laus við hatur og ótta, hann 
köllum við lærðan. 

Maður verður ekki brahmani (prestur) vegna hár- 
fléttu sinnar, vegna ættar sinnar eða fæðingar. (Brahm- 
anar tóku þennan titil að erfðum. Þeir eru æðsta stétt 
hins gamla indverska stétta-þjóðfélags, sem búddism- 
inn er fyrsta uppreisnin gegn.) — Aðeins sannleiki og 
réttlæti gerir manninn brahmana. Kallið hann ekki 
brahmana végna uppruna hans eða móður hans. — í 
raun.og veru er. hann fullur hroka og hann er auðugur. 
— En fátækan mann, sem er laus við ágirnd, hann kalla 
ég brahmana. 

Margir menn, sem hylja herðar sínar með hinu gula 
klæði, eru hvatvísir og ágjárnir. Slíkir menn fara til 
lágra staða vegna illra verka sinna. 

Maður er ekki mikill, vegna þess að hann treður aðra 
undir hæl sínum. 

Aðeins sá, sem hefur samuð með öllu sera lífsanda 
dregur, — aðeins sá einn er niikili. 







HVAÐ ER NIRVANA? 


Meétari Búdda kennir, að.hverjum manni sé í sjálfs- 
vald sett að losna undan oki þjáninga og dauða og öðl- 
ast æðstu gæði mannlegs Iífs, sem indversk heimspeki 
kallar nibbana á hinu gamla máli pali og nirvana á 
sanskrít. 

Þetta ástand, nii'vana, hefur orðið heimspekingum 
óþrjótandi umræðuefni og hver heldur þar fram sinni 
skoðun. — Sá einn, sem þöglastur er og ófúsastur að 
ræða þennan djúpa leyndardóm, er sá, sem þekkti 
hánn betur öðrum mönnum, sjálfur meistarinn Búdda. 
Hanh, sem sjálfur lifði niryana, skildi, að tilgangslaúst, 
vár að reyna að gefa blindum niönnum, sem aldrei 
höfðu séð neitt ljós, hugmyndir um liti, — betra að 
reyna að kenna þeim, hvernig þeim v ar sjálfum unnt 
að öðlast sýn —. En blindir menn sætta sig ekki við að 
géta ekki þekkt heim sjónarinnar með nefi sínu og 
eyruml 

Þegar menn heyra um eitthvað, sem liggur utan 
reynslu og skynjunar venjulegra mánna, viðurkenna 
þeir ekki vanmátt sinn til að skilja húgmyndina rétti- 
jega, heldur viða þeir að sér reka úr fjörum fræða 

157 


coeM*r»> 



! 


RÖDD INDtANDS 

y* 

sinna og stníða úr honum hina nýj u hugmynd sína, — 
nákvæmlega á sama háttjog sá, sem aldrei hefur notið 
sjónar, reynir með.tón'og snertingu að skapa sér hug- 
myndir um hvítt og blátt. 

Og vegna þess að meistarinn þagði, urðu aðrir að 
tala og útskýra. Svo margt hefur nú verið skrifað um 
nirvana, að í leit ökkar í gömlum bókum og nýjum 
getum við a. m. k. rekizt á túttugu mismunandi hug- 
myndir eða kenningar um, hvað nirvana sé. 

En svo undarlegt sem það þó kann að virðast, hefur 
aðeins ein þessaxa hugmynda — sennilega sú fjarstæð- 
asta — náð verulegri útbreiðslu á Vesturlöndum. 

Schopenhauer er sagður hafa lesið Upanishada — 
ekki á frummálinu að vísu — heldur latneska þýðingu, 
sem gerð var eftir persneskri þýðingu úr frummálinu, 
sanskrít. — Þessi frægi og áhrifamikli heimspekingur 
miðlaði síðan öðrum þjóðum Vesturlanda af naegtum 
þekkingar sinnaf á indverskri heimspeki. — Schopen- 
hauer skildist, að nirvanaþýddi dauði, útslokknun og 
endi aílrar tilveru; að lifið væri þjáning, sem aðeins 
dauðinn væri lækning á. Og þennan dauða hélt Scho- 
penhauer, að Indverjar kölluðu nirvana. 

Prófessor Oldenberg leyfir sér ekki að hafa aðra 
skoðun en hinn frægi heimspekingur nágrannalands- 
ins. Rhys Davids er eiiínig sama sinnis. Hún segir m. 
a.: „Nirvana búddismans merkir einfaldlega dauði.“ —. 
Og Dahlke tekur í samá streng: „Aðeins samkvæmt 
kenningu Búdda er lausnin úndan þjáningúnni nei- 







HVAÐ BR NIRVANA? 

kvæð, en ekki jákvæð hugmynd í líki himneskrar 
dýrðar.“ . , 

A llir þessir víðþekktu fræðimenh Vesturlanda halda 
og hafa kénnt öðrum að halda, að nirvana væri nei- 
kvæð hugmynd, sém þýddi útslokknun lífsíampans og 
náttmyrkur og töm dauðans. 

„Það, sem ég er ekki, það, sem er ekki kenning mín, 
er ég ásakaður um,“ er haft eftir Gautama Búdda jafn- 
vel meðan hann sjálfur lifði, og má í þessum ummæl- 
um sjá, hve misskilningur manna á kenningu þessa 
meistara hefur byrjað snemma. — Hvemig gat líka 
Búdda, sem sjálfur lifð'i nirvana þrjátíu ög fimm ára 
að aldri og dvaldist eftir það 45 ár á_jörðinni til að 
fræða menn urn rétta breytni, sem leiddi tií hinnar 
æðstu hamingju, — hvernig gat hann kennt, að nirvana 
merkti daud’fí ■ 

Ekki má þó halda, að allir fræðimenn VeSturlanda 
hafi gert sig seka um að endurtaká þennan einfalda 
skilning Schopenhauers. 

Max Miiller segir t. d. eftir kérfisbundna rannsókn 
/Og nákvæma leit í fornum bókum, sem f jallá uni kenn- 
inguna um nirvana. „Þar er ekki að .finna eina einusfu 
setningu, sem réttlætir þá kenningu, að nirvana þýði 
dauði.“ — Og undir það taka þeir indverskir fræði- 
menn, sem handgengnastir eru þessum fræðum. 

Búdda kennir, að hin lægri tilvera líði undir lok og 
hverfi mönnum, þegar nir vaha er skynjað. Sá heimur, 
sem þeim opnast, er að vísu sá gamli heimur, en séður 

i m 



RÖDD INDLANDS 

í nýju ljósi, — heimur, sem skynsemi manna fær ekki 
skilið fyrr en innsaei mannsins liefúr náð fullum 
þroska. Þannig er nirvana hvarf hinnar lægri náttúru 
og birting annarrar og hærri, líkt og stjörnur, sem virð- 
ast hverfa, þegar nóttinni lýkur og nýr dagur rennur. 

Stjörnurnar hverfa ekki í raun og veru, þegar sólin 
kemur upp, — við sjáum þær aðeins ekki lengur, vegna 
þess að annað Ijós verður þeim bjartara. 

Á sama .hátt hvérfur veröldin ekki heldur í raun og 
veru — hún brey tist aðeins í vitund þess manns, sem 
lifir nirvana. — Hann skynjar þá hið sama eðli tilver- 
unnar og lífsviðhorf hans er eilíflega breytt. En þó að 
Búdda á sama hátt og Upanishadar vari menn við 
þeirri villu að reyna að lýsa nirvana, hafa niargir gerzt 
brotlegir við það boðorð. — Öldungurinn Nagasena 
.segir t. d. um nirvana: „Þar hefur maðurinn engar 
þarfir ineir, heldur engar langanir. Þar vaxa blóm 
hreinleikans og hins sanna lífsskilnings. Nirvana Hkt 
og fæða viðheldur lífinu og bindur enda á hrörnun og 
dauða. Líkt og feða eýkur það styrk manna, og eins og 
fæða er lind fegurðarinnar, eins er nirvana lind hinnar 
himnesku fegurðar. Nirvana er óskapað eins og rúmið 
og eins og það hvorki eldist né deyr, hverfur né endur- 
. feðist. Nirvana er heimurinn í sinni fullkomnustu 
mynd. Líkt óg óskatréð uppfyllir það allar óskir 
manna. Það vekur gléði og er fullt birtu<“ 

Þannig lítur öldungurinn Nagasena á nirvana. í 
hans augum er það ekki ýtslokknun eða dauði, heldur 

140 .. 




KV AÐ ER NIRVANA? . 

hið fullkomnasta stig niennskrar tilvéru. í Buddaghosa 
er nirvana á sama hátt lýst sem raunverulegri tilveru. 
Þar er aðeins bundinn endir á hatur, ótta, reiði og aðr- 
ar lægri hvátir nianna og langanir, þar sem langanir 
eru til aðeins þar, sein menn eiga óuppfylltar óskir. — 
En nirvana verður aðeins lýst með neikvæðum setn- 
ingum. Það er ekki þetta. Það er ekki hitt. 

í Sarvastivadin ér nirvana talið hámark mannlegrar 
tilveru, þar sem maðurinn hefur náð fullkomnun og er 
laus undan löstum og þjáningum og allar þrár manna 
eru uppfylltar. 

Sarvastivadin fjallar um hin þrjú algildu sannindi 
(asamskrta dharma), sem eru sögð kjarni nirvana og 
verða aldrei sögð með orðum, þar sem orð geta aðeins 
lýst hinu takmarkaða, en ekki hinu algilda. Þessi þrjú. 
sannindi eru sögð mynda þríhyming hins raunveru-' 
lega. Þau verða aðeitis skynjuð með innsæi. 

Af þessum orsökum geta hugmyndir heimspeking- 
anna aldrei gefið mönnúm raunhæfan skilning á nir- 
vana, því að þar verður að sögn hver að sjá með sínum 
eigin augum. Þangað til verða mönnum hlið hins 
dýpsta leyndardóms lokuð — og tilraun skynseminnar 
til að takmarka hið ótakmarkanlega, getur aldrei kom- 
ið í stað sannrar.þekkingar. 

Loks skal hér tilfærður kafli tekinn upp úr Lanka- 
vatara Sutra, og er hann af ýmsuin mönnum á Austur- 
löndum talinn eitt það bezta, sem um nirvana hefur 
verið skrifað. 


141 



R ÖD j; INDLANBS 


„Þá sagði Mahamati við meistarann Búdda. — „Seg 
þú okkur, — hvað er nirvana?" 

Og Búdda svaraði: „Mahamati, orðið nirvanaer not- 
að í mörgum inismunandi merkingum af ólíkum 
mönnum. Þessum mönnum má skipta í fjóra flokka. 
Fyrst eru þeir, sem þjást og óttast þjáninguna, og leita 
því nirvana. Þá eru til heimspekingar, sem reyna að 
skilgreina nirvana. í þriðja lagi er til viss tegund nem- 
enda, sem hugsa um nirvana í sambandi við sína eigin 
sáluhjá Ip. — Og loks eru búddarnir og það, sem þeir 
kalía nirvana. 

Þeir, sem þjást og óttast þjáninguna, hugsa um nir- 
vana sem undankomu ög end«rgjald. Þeir ímyndá sér, 
að nirvana sé sama og eyðing skynfseranna og hugans. 
— Þeir vita ekki, að hugurinn í sinni víðtækustu merk- 
ingu og nirvana er eitt — og að þessa veröld lífs og 
dauða er því ekki hægt greina frá nirvana. Þess^r fá- 
fróðu sálir tala um mismunandi leiðir til frelsunar í 
stað þess að hugleiða hið ótakraarkanlega eðli irirvana. 
Þeir þekkja elcki eða vil ja ekki þekk ja kenningar búdd- 
anna (Gautama Búdda er sagður hinn 8.. búdda) og 
halda sér því fast við þá hugmynd, að nirvana sé utah. 
þess, er séð verður með huganum, — og halda þannig 
i blindni áfram að hringsnúast með hjóli lífs og dauða. 

Hinar margvíslegu hugmyndir heimspekinganna um 
nirvana eiga sér. í raun og veru engan stað í veruleikan- 
um. — Sumir heimspekingar halda, að Nirvana verði 
fundið, þegar hugarstarfserninni lýkur, vegna þess að 

142 



HVAÐ Ek KIRVANA? 

þau öfl, sení byggja upp einstaklingseðlið og veröld 
þess, hætti starfsémi sinni þarm eð, — eða að nirvana 
verði fundið, ef menn afneiti veröldinni og fallvaltleik 
hennar. Sumir halda, að nirvana sé ástand án allrar vit- 
undar um fortíð og nútíð, Iíkt og þegar lampi þomar, 
eða þegar sæði er. brennt, ’eða þegar eldur slokknar, 
vegna þess að eldsneytið þrýtur. Þetta er skýrt af heim- 
spekingunum sem endir allrar sundurgréiningar. — En 
þetta er ekki nirvana, því að nirvana er ekki dauði eða 
tóm. 

Og enn. eru heimspekingar, sem úbkýra sáluhjálp 
líkt og hún væri aðeins fólgin 'í að stöðva sundurgrein- 
ingu hugans — eins og vindur, sem hættir að blása — 
eða eins og þegar inenn með sjálfstamningu hætta að 
greina milli þekkjandans og hins þekkta — eða losa sig 
við hugmyndina um varanleika og" fallvaltleika eða 
kasta fyrir borð hugmyndum sínum um gott og illt eða 
sigra girndir sínar með þekkingu. — í þeirra auguin er 
iiirvana sáluhjálp. r 

Sumir, sem sjá þjáninguna í heimi formsins, óttast 
hugmyndina um form og leita því hamingju í heimi 
formleysunnar. — Suinir segja, að með því að kanna 
eðli einstakíinga og lffsins d heild sinni megi glögglega 
sjá, að engin eyðing sé til. og að allt í tilverunni sé ei- 
líft. — Og þessa eilífð kalla þeir nirvana. — Aðrir sjá ei- 
lífðina í þeirri hugmynd um nirvana, að það sé sain- 
runi einstaklingssálárinnar við líeimssálina. — Enn aðr- 
ir skoða alla hluti sem kraftbirtingu þess guðdóms, 





Sð BD I NDLANDS - 

. sem allt snýr til að lokum. Sumir halda, áð tilveran sé í 
eðli sínu tvennt, efni og andi, sem verki hv°rt á annað, 
og til þessara téngsla eigi allir hlutir rót sína að rekja. 
Sumir halda, að veröldin skapist af lögmáli orsaka og. 
afleiðinga og engiii önnur orsök sé þar hauðsynleg. 
Aðrir halda, að Ishwara( guð) skapi alla hluti að vild 
sinni. 

Með því að binda sig við allar þessar heimskulegu 
hugrnyndir losna þeir aldrei af svefnmóki sínu, og þeir 
halda svo, að þetta sveáimók sé nirvana. • 

Þá eru þeir, sem halda, að nirvana sé sá heimur; þar 
sem hinn innri maður ræður ríkjurn óhindraður af öll- 
um.og öllu öðru. — Og þar ríki hann eins og marglitt 
stél páfuglsins eða þúsundfleta kristall — eða broddur 
þistilsins. Sumir segja, að Veran sé nirvana. Aðrir 
segja, áð Ekki-Veran sé nirvana. Og enn eru aðrir 
þeirrar skoðunar, að ekki sé rétt að greina milli nir- 
vana og tilverunnar. Sumir halda, að tíminn sé hinn 
mikli skapari, og að eins og upphaf heimsins sé háð 
tímanum, lialda þeir, að nirvana sé tíminn. Sumir 
halda, að nirvana birtist, þegar allir hafa tileinkað sér 
hin tuttugu og fimni sannindi eða þegar kóngurinn 
tekur að ástunda hinar sex dyggðir. — Ög til eru kenni- 
menn, sem hyggja að nirvana sé að komast til para- 
dísar. 

Þessi sjónarmið, sem hægt er að finna misjafnlega vel 
lúlkuð hjá heimspekingunum, eru ekki í samræmi við 
rökrétta hugsun, og vitrir menn geta ekki aðhyllzt þau.- 

144 




HVAÐ ER NIRVANAf 

Þeim er öllum sameiginlegt að líta á nirvan a í ein- 
hvers konar orsakasamhengi við heim sinnar veraldlegu 
reynslu. Heimspekingarnir smíða sér líkneski af nir- 
vana úr takmörkunum sínum. En þar, sem ekkert upp- 
háf er til og ekki heldur neinn, endir — hvernig getur 
þar verið um nokkrar takmarkanir að ræða? Hver h e im- 
spekingur, sem treystir sinni eigin fræðibók og sækir 
þangað skilning sinn, syndgar gegn sannleikanum, því 
að sannleikurinn er ekki þar sem hann heldur. 

' Með öllu þessu raskar hann aðeins sálarró sinni — 
og þar sem hann getur ekki fundið nirvana með heim- 
spekilegum heilabrotum, verður hugur hans enn rugl- 
aðri, og því ruglaðri, sem hann verður sjálfur, þeim 
mun ruglaðri gerir hann aðra menn. 

Hvað viðvíkur hugmyndum þeirr a nemenda og meist- 
ara, serp halda sér fast við, að nirvana sé hinn' innri 
maðurþ eirra og reyna að finna hann með því að ein- 
angra sig firá umheiminum, er hugmynd þeirra sú, að 
nirvana sé eilíf dýrð líkt og sú hugljómun, sem nefnd. 
er sainadhi. — En hún er fyrir þá éina, — ekki með- 
bræður þeirra. Þeir sjá, að heimurinn er skapaður af 
huganum og að allaT hugmyndir eru starfsemi hans. 
Þess végna höggva þeir á bönd sín við samfélagið og 
iðka margs ko^ar andlegar íþróttir og leita í einveru 
sinni sjálfþekkingar — hins æðsta vísdóms. Þeir komast 
upp á hið sjötta stig.pg ná samadhi. En þar sem þeir 
eru ekki lausir við eigingirni, nær hugarfarsbreytingin 
ekki til hins dýpsta eðlis og þess vegna verða þeir ekki 

RÖDD INDLANDS 145 10 



ftODD-INDLANDS 

óháðir hugarstarfseminni og eru enn á valdi þéirra 
afla, sem skapa húgsanavenjur. Með því að halda sér 
fast við samadhi fara þeir til sfns nirvana. En það er 
ekki nirvana búddanna. Þeir hafa fallið í stráuminn og 
verða fyrr eða síðar að snúa við til veraldar lífs og 
dauða. 

Þá sagði Mahamati við meistarann Búdda: „Þegar 
bodhisáttva (verðandi Búdda) fórnar sinni eigin ham- 
ingju til að hjálpa öðrum, verða þeir eitt með öllu, sem 
lífsanda dregur. Þeir geta sjálfir verið hreinir, en hið 
iHa er enn við líði í, öðrum mönnum." — „Seg oss, 
Búdda, hvaða vissu fá þá bodhisattvar fyrir nirvana. 

— Og hver er þeirra nirvana?" 

Búdda svaraði: „Mahamati, sú sönnun er ekki staerð- 
fræðilegs eða rökfræðilegs eðlis. Þeim er ekki gefin full- 
vissa hugans, heldur fullvissa hjartans. Sú fulivissa 
kemur, þegar innsæi opnast með því að ryðja hindrun- 
um hvatanna úi' vegi, yfirstíga hindranir þekkingarinn- 
ar með þvf að gera hana sanna og leysa upp sérhyggj u 
einstaklingseðlisins . Þegar hin dauðleg-a vitund: hættir 
sundurgreiningu sinni, slokknar lífsþorstinn, kynhvöt- 
in hverfur, fróðleiksþorstinn er ekki lengur til, ekki 
heldur eilífðarþráin. Þegar þessi fjórfaldi þorsti slokkn- 
ar, deyr máttur vanans til að endumýja sig, — og þegar 
þessi máttur vanans er brotinn á bak aftur, hverfa rún- 
ir lasta og þjáninga af andliti lífsins. Bodhisattvann ; 
öðlast þá sjálfsþekkingu,. en hún er sú sönnun, sem 
hjartanu er gefin. 

• / 146 


CfC/nyUr 



• HVAB ER NIRVANA.? 

Til eru bodhisattvar hér og í öðruiri heimum, sem a£ 
einlægni helga sig köllun sinni, en geta þó ekki gleymt 
dýrð samadhi og frið nirvana — sjálfum sér til handa. 
Kenningin um hið algerða nirvana er því birt sam- 
kvæmt leyndri ráðstöfun, vegna þeirra, sem ennþá 
binda sig við hugmyndina íun nin'ana — aðeins handa 
sjálfum sér, svo að þ ér fyllist löngun til að einbeita 
sér að þróun lífsins og frelsun allra lifandi vera. Heims- 
fræðararnir boða ákveðnar kenningar um nirvana í 
samræmi við þær aðstæður, sém fyrir hendi eru.á hverj- 
um tíma og uppörva með þeim hina hugdeigu og eigin- 
gjörnu. Tjl þess að snúa hugsunum þeirra frá þeim 
sjálfum og til að hvetja þá til. dýpri samúðar og ein- 
lægari fyrirhyggju fyrir öðruin er þeim gefin framtíðar- 
fyrirheit af mannkynsfræðurunum, en ekki áf búddum 
sannleikans (Dharmata Budda). 

Þau.lög, sem eru hin æðsta vizka, drottna í x íki Dhar- 
mata Budda. Bodhisattvum á sjöunda og áttunda stigi 
veitir Dharmata Budda yfirskilvitlegan skilning og 
þeim er sýnd leiðin, sem þeir eiga að fylgja. Eftir hina 
óskiljanlegu ummyndun vilja og persónuléika Bodhis- 
attváns, öðlast hann fullkomna þekkingu á hinum 
æðsta vísdómi. Hann lifir þá ekki lengur sjálfum sér, 
en það líf, sem hann lifir eftir það, er líf búddans, al- 
heimslegt líf einso g það birtist þonum eftir ummynd- 
unina. í Ijósi þessa æðsta vísdóms sér bodhisattvann, 
að fyrir hinn sanna búdda ‘er ekkert nirvana til. 

,',Dauði“. búddans, sem kall a ður er hinn voldugi ' 

147 



RÖDI INDLANDS 

Parinirvana, er raunar hvorki eyðing né dauði. Ef svo 
væri, fylgdih onum ný fæðing og áframhaldandi hring- 
rás ehdurfæðingan n a. Ef um eyðingu væri að ræða; 
væri sú eyðing í sjálfu sér verknaður, sem einhver af- 
leiðing hlyti að fylgja — en svo er ekki. Hvörki er þessi 
„dauði" eyðing né láusn né eitthvað, sem maður öðlast 
— og þá næst þetta stig ekki fynrhafnarlaust. Hann 
hefur enga sérstaka þýðingu og er ekki heldur þýðing- 
arlaus — en fyrir búddana er ekkert nirvana til. 

Nirvana búddanna er þar, þar sem það er 'viður- 
kennt, að ekkert sé til nema það, sem hugurinn sér 
sjálfur. Nirvana er þar, sem menn skilja eðli hugans og 
segja skilið við tvíhyggju skynseminnar. Nirvana ér 
þar. sCm hugarstarfsemin með allri sinni sundurgrein- 
ingu, ófrelsi, græðgi og eigingirni hefur endanlega 
orðið að þoka. Nirvana er þar, sem rökfræðin er orðin 
haldlaus og ónóg og ekki Iengur notuð. Þar sem menn 
láta sé.r jafnvel á sama standa um hugmyndina um 
sannleikann, vegna þess að hún veldur aðeins ruglingi. 
Þar sem menn hafa sagt skilið við hinar fjórar staðhæf- 
ingar og sjá með inrisæi sínu beint inn í hús raunveru- 
leikans. Nirvana er þar sem hinar tvöföldu ástríður 
hafa f járað út, j>ar sem hinuni tvöföldu hindrunum er 
rutt úr v^gi og hin tvöfalda óeigingimi ér af alhug 
viðurkennd. Nirvana er þar, sem ummyndunin hefur 
náð dýpstu eðlisrótum mannsins og veitt honum fullan 
skilning á sjálfum sér og lífinu. Það er nirvana búdd- 
anna. - 


148 




HVAÐ ER NÍRVANA? 

í nirvana fer bodhisattvann upp stig af stigi. Með 
. hjálp búddanna nær bodhisattvann þar dýrð samadhis. 
Nirvana er þar, sem samúðin með öðrum er sterkari 
en hugsunin um.sjálfan sig. Nirvana er þar, sem stigi 
búddans er loks náð. 

Nirvana er ríki Dharmata Budda. Nifvana er þar, 
sem hin ceðsta vizka birtii sem kœrleikur, sem nœr til 
alls. Nirvana er þar, sem kœrleikurirtn birtist sem hin 
œðsta vizka, sem nær til alls og upplýsir allt . 

Þetta er hið sanna nirvana. 

Til eru tveir hópar manna, sem fá ekki „haldið inn 
í“ nirvana. í fyrsta Iagi þeir, sem hafa yfirgefið hugsjón 
bodhisattvans og segja, að hún sé ekki í samræmi við 
ritninguna og lagabókina — og leiði ekki heldur til 
sáluhjálpar. í öðru lagi eru það einnig hinir sönnu 
bodhisattvar, sem vegna hins forna eiðs síns, sem unn- 
inn var vegna umhyggju þeirra fyrir velferð ahnarra, 
segja sem svo: „Meðan til eru menn, sem geta ekki öðl- 
azt nirvana vegna vanþroska síns, stend ég einnig fyrir 
utan,“ Þannig eru þeir af frjálsum vilja utan nirvana. 
Það er ekki vilji búddanna, að nokkur standi í myrkr- 
inu fyrir utan. Sá dagur mun koma, að hver og einn 
mun með hjáíp. þeirra ljúka þróun sirini og koinast 
upp á Stig nirvana. — En ef þeir aðeins gætu skiliðþað, 
þá eru þeir nú þegar í nirvána búddanna, því að í hin- 
um innsta veruleika hafa allir hlritir frá upphafi vérið 
í nirvana.“ 


149 



HÁVAMÁL INDLANDS 

■ ' • ' 4 . 

(Bagavad Gita) . 


Bagavad Gxta er vinsaslasta bók Hindúismans. Fyrr á 
öldum var hún vel þekkt í austri, einkum í Kína og 
Japan, og á síðari öldum hefur hún verið þýdd á flestar 
tungur Vesturlanda. í Englandi kallar Aldous Huxléy 
þessa bók t. d.' eitt hinna beztu yita, sem skrifuð hafa 
verið um heimspeki. — Og í Þýzkalandi gerði J. W. 
Haner hana helzta rit „hinnar þýzku trúar". (J. W. 
Háner tekur hana í bókstaflegri merkingu). 

Höfund bókarinnar þekkjum við ekki. Eins og flest- 
ir aðrir rithöfundar indverskir lætur hann ekki nafns 
síns getið. I ýmsum bókum er okkur sagt, að höf- 
undur hennar sé Sri Vyasa (sri merkir herra). En á Ind- 
landi hafa verið jafnmargir „Vyasar“ og skrifarar á ís- 
landi, þeir er afrituðu og umsönidu fornar bækur. | 
Sanskrítarorðið vyasa og skrifarí í þessari merkingu 
þýða hið saxna. Vyasa er aðe'ins titill, sem mörgum 
fræðaþul var gefinn. ' . 

Um aldur bókarinnar vita menn ekki heldur með 
vissu. Sú skoðun hefur þó oirðið ofan.á, að bókin í sinni 
upprunalegu mynd sé frá 5. öld fyrir Krists burð. 

150 





HÁVAMÁL iNDLANDS 

Bókin Bagavad Gita er aðeins einn kafli úr lengsta 
kvæði, sem ort hefur verið, — kvæðinu Mahabarata. 
Kvæðið fjallar um stríð milli tveggja: flokka sömu kon- 
ungsættar, Kuruga og Pandava,'sem báðir berjast til 
valda. Foringi Pandava nefnist Arjuna. í þessum kaflá 
kvæðisins, sem nefndur er Bagavad Gita, héfur skáldið 
látið guðinn Krisna stíga niður til jarðarinnar og ræða 
við manninn í líki'hins verðandi konungs, Arjuna, um 
höfuðvandamál og rök mannlegrar tilvéru. Þessar við- 
ræður Krisna.og Arjuna verða síðar sjálfstæð bók. Eim 
í dag er hún talin merkust bóka meðal Hindúa og er 
þar almennt litin sömu augum.og kristnir menn líta 
heilaga ritningu. 

Bagavad Gita er samin á stormatímum, þar sem 
margir vindar blása úr ýmsum áttum. Höf undur hénn- 
ar er opinn fyrir öllum veðrum og leitast við. að sam- 
eina margar lífsstefnur og fullnægja á þann hátt þörf 
aldarinnar til einingar. Höfundinum hefur tekizt 
meistaralega vel að sameina hin mörgu sjónarmið, sem 
uppi voru á hans tíð. í Bagavad Gita finnur trúmaður- 
inn bakti, alþýða manna persónulegan guð, þjóðhöfð- 
ingjar og. stríðsmenri heimspekilega" réttlætingu fyrir 
styrjöldum og vígaferlum, — ef barizt er gegn „hinu 
illa“. — Og heimspekingurinn, s em skilur hina tákn- 
rænu merkingu þessarar bókar, finnur í henni full- 
komnun þeirrar heimspeki, sem hún þiggur að láni frá 
Vedabókum, upanishödum, yoga-heimspeki, Kapila og 
Búdda. 


151 



RÖDD INDLANDS 

Meðal ófullkominna manná er fullkomnunin sjald- 
an vinsælust. Vinsældir Bagavad Gita byggjast bæði á 
reisn hennar og því sem lægra ber, bæði á háum hug- 
sjónum hennar og kenningum, sem nær eru jörðinni 
og veraldarhöfðingjuni og alþýðu manna kærari en 
boðorð hinna fáu störu meistara. 

Bagavad Gita hefst á því, að báðir flokkar hafa fylkt 
liði á vígvellinum álbúnir til orrustu. Arjuna stendur 
í hervagni sínuimpg lítur yfir lið fjandmanna sinna — 
og frænda. Sú tilfinriing, að innan stundar hljóti hann 
að eiga orrustu við þessa ættirigja sína og úthella blóði 
þeirra,' varð honum óbærileg. — Hann h v arf inn í her- 
v vagn sinn og lagðist þar niður. — Vagnstjéri hans, sem 
• ^ var enginn annar en guðinn Kr-isna, kom þar til hans 
til að hvetja hann til að láta ekki bugast; heldur rísa á 
fætur og berjast. — En Arjuna lætur ekki huggast. — 
„Hvernig getum við, ó, Madhava (ICrisna),“ spyr harin, 
„öðlazt ha.mingju með þyí að drepa okkar eigin frænd- 
ur?“ Arjuna fýsir ekki áð vega þessá hermenn, sem 
fylkja liði gegn honum— jafnvel ekki þó að þeir ráðist 
að honum. 

Til þess að afhjúpa þessa „villu" Arjuna þarf guðinn 
Krisna á djúpstæðustu rökum upanishadanna og yoga- 
heimsþekinnar að halda. — „Hið óraúnverulega er 
ekki til“ sagði hann við Arjuna, „og hinu raunverri- 
íega verður ekki eytt... Sá, sem héldur, að sjálf manns- 
ins taki þátt í vígum hans.eða að sjálfið verði vegið, 
þekkir ekki sannleikann ... Sjálfið hvorki vegur né 

■i'52 


j 

-•oí-;ítvI 



verður vegið. — Sjálfið fceðist aldrei og deyr aldrei ... 
I>ví verður aldrei eytt, þó að líkamanum, verði tor- 
tímt... Það verður ékki vegið með sverði, né brennt í 
eldi, né drekkt í vatni.“ ' 

Þennan vísdóm um ódauðleika sjálfsins höfðu upan- 
ishadar og Patánjali kennt og notað hann til að hvetja 
menn til að vanda sem mest breytni sína, m. a. með því 
að tortíma aldrei lífi nokkurs manns — eða jafnvel 
dýrs, og þola heldur éréttlaeti en taka þátt í vígaferlum, 
því að dauða sinn þyrftu menn ekki að óttast — aðeins 
afleiðingar rangrar breytni. 

Þennan sama visdóm virðist höfundur Bagav^d Gita 
nóta til að sanna, „að fyrir hermann sé ekkert hærra til 
en réttlátt stríð“. • 

Og guðirin Krisna slær einnig á strengi hégómadýrð- 
arinnar í hvatningu sinni til Arjuna. „Þessir hraústu 
hermenn munu halda, að þú hafir flúið úr orrustunni 
s.akir hræðslu ... Óvinir þínir munu fara um þig 
smánarlegum orðum og ásaka þig um hugleysi. — Og 
hvað er til verra en það?“ — Þá eggjan stenzt stríðs- 
maðurinn Arjuna ekki. — Hann lætur sannfærast og 
fer í stríðið . 

Hér fjallar höfundur Bagavad Gita um eitt af mestu 
vandantélum siðfræðinnar. .Niðurstaðá hans virðist 
andstæð öllum anda indverskrar heimspeki. Indverskir 
heimspekingar fyrir hans dag og raunar eftir hans dag 
líka hafa næstum allir boðað kenninguna um friðhelgi 
lífsins óg talið maxmvíg hinax mestu yfirsjónir, sem 

ÍS3 




RÖDD INDLANDS 

mannleg fáfiræði gerir sig seka um. Þeir hafa á sama 
hátt og Kristur boðað, að meingjörðir væru aldrei rétt- 
Iætanlegar, ekki einu sinni gagnvart meingjörðamönn- 
um. Þessi kenning um friðhelgi mannlífsins hefur þó 
sérstaklega verið litiri hornauga af þjóðhöfðingjum og 
herkonungum, sem jáfnan hafa staðið í styrjöldum og 
vígaferlum. Indverskir konungar áttu, eins og títt var 
um þjóðhöfðingja, í endalausum erjum og styrjöldum. 
Þessir sömu konungar töldu sig samt vel mennta og 
vitra og höfðu heimspeki og andlegan vísdóm í háveg- 
um. Þeim þótti jafnan sómi að að hafa fræga heimspek- 
inga við hirð sína ... Og þeir héimspekingar, sem 
framgjarnir voru og fýsti x fé og frama, sáu, að hylli 
konunga var bezta tryggingin fyrir hvoru tveggja. Við 
þekkjum ekki höfund Bagavad Gita og vitum ekki, 
hvort nokkurt samband hefur verið á milli þessara 
gagnkvæmu hagsmuna, hvað hann snertir'. Hitt er ljóst, 
að þessi kenning um réttlætingu stríðsins hefur vérið 
herkonungum einkar kær og hún hlaut nafnið „hinn 
konunglegi vísdómur". Bæði Búdda og Kristur sögðu 
mönnum að svara ekki árás meingjörðamannsins og 
gjalda illt með góðu. En þessi kenning, sem boðuð er 
af heimsfræðurunum, á sér óvíða húsaskjól á þessari 
jörð. Hún hefur aldrei verið viðurltennd í borgaraleg- 
um lögum nokkurs þjóðfélags og hefur alltaf verið 
' mönnum þyrnir í augum. — Saga er sögð um ungling 
nokkurn, er hlýddi á tal Gautama Búdda um réttá 
breytni og hvérnig menn skyldu gjalda illt með góðu. 

154 





HÁVAMÁL INDLANDS 

Unglingnum fan'nst eins og mörgum fleiri, að þessi 
kenn ing væri hreinasta fjarstæða og óíxamkvæmanleg í 
daglegu lífi. Hann hugsaði með sjálfum sér: Ef ég nú 
fer á fund Gautama og geri honum t. d. einhvern óleik, 
ja, þá verður Búdda að gera mér eitthvað gott í staðinn 
— eða þá að hann verður að’hafna sinni eigin kenn- 
ingui 

Því meir sem unglingurinn hugieiddi þetta, þeim 
mun snjallari þótti honum hugmynd sín. Loks stóðst 
hann ekki mátið lengur og fór á fund Búdda. Þegar 
þangað var komið, jós strákur úr sér skömmunum og 
viðhafði ljótan munnsöfnuð um meistarann. 

Gautama brosti að villu unglingsins og spurði hóg- 
værlega: „Sonur minn, ef maður neitar að þiggja gjöf, 
hver á þá gjöfina?" „Gefandinn," viðurkenndi ungl- 
ingurinn. „Sonur minn,“ sagði Gautama. „Þú færir 
mér þín misvitru orð að gjöf, en ég veiti henni ekki 
viðtöku. — Hún er því þín eign. En er hún góð eign?“ 
Unglingurinn var þagnaður, en meistarinn hélt áfram: 
i,Eins og bergmál fylgir hljóði og skuggi fýlgir manni, 
fylgir þjáningin illum orðum og verkum. Sá, sem við- 
hefur ill orð, líkist manni, sem lítur upp og skyrpir á 
himininn. Það skaðar himininn ekki neitt', en fellur 
niður á hans eigið andiit.“ 

En hvernig stendur þá á því, að höfundur þessarar 
helgu bókar, Bagavad Gita, leggur blessun sína yfir 
„réttlátt stríð", sem beint er gegn „hinu illa“? Höf- 
uúdurinn veit fullvel, að allir þjóðhöfðingjar telja sig 

155 







! 


RÖDD INDIANDE 

berjast gegn „hinu illa“. — Hvað lærdóm og leikni í 
röklist snertir stendúr þetta skáld ekki að baki neinum 
öðrum indverskum höfundi. Hann þekkir niðurstöður 
upanishadanna, Patanjali og Búdda. Hvers vegna geng- 
ur hann gegn þessum lærifeðrum sínum? Sjálfur 
mundi hann senni^ega svara: „Hvergi hef ég á_móti 
þessum meisturum gengið. Herkonungar og alþýða 
hafa aðeins misskilið verk miít.“ — Og heimspekingar 
og djúphyggjumenn eru á saxna niáli. Þeir skildu tákn- 
málið og vissu, að orrustan var ekki venjuleg orrusta, 
heldur þroskabarátta mannsandans. Þeir sáu Ijóslega, 
að guðinn Krisna var aðeins tákn sjálfsins, atman, hins 
eilífa eðlis mannsi n s. Þeir.vissu, að stríðsmaðurinn Ar- 
juna merkti manninn, sem verður að sigra hina lægri 
náttúru sína, illar tilhneigingar og illar hvatir, að ör- 
vænting Arjuna í byrjun stríðsins táknar ástand, sem 
djúphyggjumenn eru vanir að kalla svartnætti sálar- 
innar. Það ástand er talið nauðsynlegur undanfari and- 
legs vaxtar. — Þeir skildu, að baráttuvöllurinn táknar 
mannssálina, þar sem æðri og lægri öfl takast á, unz sig- 
ur hins innri manns (atma, krisna) er unninn og ríki 
hans endurheimt; að fylkingar fjandmannaima og 
„frændanna", sem berjast átti gegn og fella, voru lestir 
mánna eins og reiði, öfund, ótti, hroki, hefnigimi, fá- 
fræði, græðgi,' illgirni og annað fylgilið hinnar laégri 
náttúru.' 

' En þettá skildu ekki allir eins og heimspekingarnir. 

- Herkonungar, sem háðu stríð og alþýða manna, sem 

156 





hAvamAl indlands 

notuð var til leiksins, tók e£ni þessa kvæðis í bókstaf- 
legri merkingu, sein eðlilegt má teljast — og skáldinu 
sjálfu hefur eflaust verið Ijóst. Allt þetta virðist með 
ráði gert og skáldinu tekst hér . betur en. nokkrum öðr- 
% um.manni að þjóna tvéim herrum og hlýtur fyrir jafnt 
virðingu herkonunga og heiinspekinga! 

Boðorðið um áð beita aldrei valdi og valda hvorki 
manni né dýri þjáningar er boðorð himiiaríkis, en ekki 
jarðarinnar enn sem komið er. Það er að finna í breytni 
fárra manna. Venjulegum mönnum finnst það ófram- 
' kvæmanlegt, og þeir, sem reyna það á þjóðfélagslegum 
vettvangi, líkt og Mahatma Gandhi, týna engu fyrir 
nema lífinu. 

‘ Auga fyrir auga og tönh fyrir tönn er boðorð jarðar- 
innar og könunga hennar. 

Þessi tvö boðorð verða aldrei samrýmd. Annað kenn- 
ir mönnum veg friðar og lífshamingju þessa heims og 
annars. Hitt er vegur stríðs og þjáninga, og þær öldur 
er erfitt að lægja. 

Önnuí ástæða fyrir hinni miklu útbreiðslu og vin- 
sældum Bagavád Gita er kénning hennar um persónu- 
legan guð, ICrisna. —• Guð heimspekinganna var án 
allra takmarkana og ofar mannlegri skynsemi. Sá guð 
var of stór og of f jarlægur allri alþýðu manna. Heim- 
spekingamir reyndu að þekkja þennan guð með því að 
þroska með sér innsæi, sem þeir töldu að væri ofar 
skvnseminni, 

Auðugir menn reyndu 'að nálgast þennan guðdóm 

157 




RÖDD INDLANDS 

með dýrum fórnfæringum. Meðþví t. d. að blóta hundr- 
að hestum eða hella þúsund lítrum af mjólk yfir höfuð 
einhveis goðalíkneskis. — Alþýða manna hafði ekki 
efni á slíkum fórnum og hin sanna heimspeki var fárra 
mann?. eign. 

Bagavad Gita boðaði mönnum guð kærleikans, sem 
hver maður gat nálgazt m eð einfaldleika, hreinu hjarta 
og trúartilbeiðslu. Krisna opinberar Arjuria þessa híið 
guðdómsins. og segir: „Hvoi ki með Vedabókum né 
meinlætalifnaði né með ölmusugjöfum eða fómum 
geta menn séð mig eins og þú hefur séð mig.“ 

Þessi leið til guðs, leið trúarinnar, var öllum mönn- 
uin fær, einnig hinum snauðu og þeim, sem þekktu 
ekki vedabækur og yoga-heimspeki. „Þeir þekkja yoga 
bezt, sem trúna hafa og láta ekki af að tilbiðja mig,“ 
segir Krisna við Arjuna. „Þá, sem staðfastir eru í trú 
sinni á mig ... dreg ég innan stundar upp úr djúpum 
dauðans og endurfæðingartna. . .. Kærir eru mér þeir, 
sem ala ekki hatur til nokkurs manns. Þeir, sem eru 
öllum velviljaðir og góðgjarnir, þeir, sem lausir eru við 
ágirnd og eigingirni, þeir, sem eru hógværir í gleði og 
sorgum, og þeir, sem kunna að fyrirgefa ...“ 

Þessi boðskapur Bagavad Gita um guð kærleikans, 
hefur komið mörgum fræðimönnum á Vesturlöndum 
tii að halda, að hér'sé.um áhiif frá kristinni trú að 
ræða, að guðinn Krisna sé enginn annar en Kristur. — 
Meðal þessara fræðimanna er prófessor Hopkins einna 
þekktastur. Hahn segir svo: „Svo gagngjör er breyting- 

158 





HÁVAMÁL INDLAHDS 

in og svo náin eru tengslin milli Krisnaisma (Hopkins 
telur kenningu Gita Krisnaisma) og kristindóms á 
hinum fyrstu öldum kristninnar, að það eru engar 
skýjaborgir, heldur sagnfræðilega heilbrigð niðurstaða 
að álíta, að sennilega hafi Hindúar í raun og sannleika 
með þessari trú sinni á inadonnu og barn, tilbeðið óaf- 
vitandi Kristsbarnið í meir en þúsund ár.“ 

Hér hefur prófessor Hopkins í huga þá staðreynd að 
guðinn Krisna birtist sem barn á sama hátt og Kristur 
og elst upp með alþýðufólki. Fæðingardagur Krisna 
(á sama hátt og Krists) er einnig mesta hátíð Indverja. 

Á klettaveggjum hellismusterisins Elura er einnig að 
finxia mynd af móður guðs, sem heldur á barni sínu í 
örmum sér lífct og á madonnumyndum í kristnum sið. 
Sú mynd er frá 8. öld eftir Krists burð. 

Þessir fræðimenn benda einnig á, að á fyrstu öldum 
kristninnar hafi samgöngur verið greiðar milli Grikk- 
lands, Egyptalands og Indlands. — Postulinn Tómas er 
m. a. sagður hafa flutzt þangað sem trúboði. Hann var 
veginn á fjállahæðum nokkr,um skammt fyrir sunnan 
Madras. Þær hæðir eru síðan við hann kenndar. Trú- 
fíokkur hans er enn við líði á SuðurTndlandi og er. 
nefndur „kristnir Sýrlendingar". 

Þetta eru nókkur helztu rök þeirra fræðimanna, sem 
telja. að kenningB agavad Gita um bakti sé af kristn- 
um toga spunnin. Aðrir fræðimenn telja, að engin 
þörf sé fyrir indverslta heimspeki og trú að taka eingyð- 
istrú dg bakti að láni frá kristindómi. — Eingyðistrú er 

159 




K ð D D I N D LA N D 8 . 

að finna í elztu bókunv Indlands, Guðinn Krisna er 
persónulegur guð, en hann er einnig hinn takmarka- 
lausi guð. í augum Indverjans hefur þetta aldrei verið 
nein mótsögn. Algyðistrú, guðstrú og eingyðistrú eru 
ekki skoðaðar sem. neinar andstæður. Hinn persónu- 
legi guð er hið ótakmarkaða'og eilífa í gervi hins tak- 
markaða. Hvað hina indversku kenningu um bakti 
snertir, þá er hún einnig xniklu eldri en kristindómur. 
Hana má finna í fornum indverskum ritum, .sem eru 
jafnvel eldri en Búddatrú., 

En hvað þá um Madonnumyndina á klettaveggnum 
í Elura? Sannar hún ekki áhrif kristninnar á indverskar 
trúarhugmyndir? Við nánari rannsókn verður að full- 
yrða, að svo sé ekki. Þessi madonnumynd er eins og áð- 
mver sagt frá 8. öld eftir Krists burð. Á þeirri tíð voru 
ekki til neinar madonnumyndir með kristnum þjóð- 
um. Fyrst um það bil fjögur hundruð árum síðar, er 
fyrsta madonnumyndin gerð í kristnum sið. Þá ma- 
donnumynd er að finna í kirkju éinni í Rómaborg, St. 
Maria Trastevere. Sú mynder frá tólftu öld.-Þannig er 
þessi hugmynd óþekkt á Vesturlönduin, þegar myndin 
er gerð í Elura og því ekki hægt að álíta, að um vestræn 
áhrif sé þar að ræða. 

Og þegar við loks verðum að fallast á þær niðurstoð- 
ur síðustu rannsókna, að Bagavad Gita sé skrifuð fyrir 
daga kristninnar, verðum við að álíta, að ekkert beint 
samband sé milli Bagavad Gi'ta og kristindóms, Krisna 


160 





bAvamAl INDLANOS 


og Krists, hversu líkur sem boðskapur þein^-kann þó 
að vera. 

Hitt má næstum fullyrða, að áhrif kristninnar á $uð- 
ur-Indlandi hafi gætt þar síðar meir í trúarbrögðum 
Hindúa og runnið saman við skyldar hugmyndir. Og 
víst er um það, að mör'gum Hindúa þykir engin mót- 
sögn í því að hengja mynd af Kristi eða Maríu guðs- 
móður upp á vegg sinn meðal Krisna, Vishnu, Síva og 
annarra, sem verið hafa að þeirra áliti birting guðs á 
jörðinni. 

Guðinn Krisna í Bagavad Gita er eins og áður er 
sagt hið ótakrharkaða í gervi hins takmarkaða. Hinu 
ótakmarkaða eðli hans reynir höfundur Bagavad Gita 
ekki að lýsa. Einnig Búdda var þögull þegar hann var 
spurður um hinn innsta leyndardóm og nirvana. Þegar 
Pílatus spurði Krist um eðli sannleikans, var. honum 
erigu svarað. — Og.Lao Tze tékur sömu afstöðu: „Það 
Tao („lög himinsins"), sem menn eiga orð tíl yfir, er 
ekki hið sanna Táo.“ 

Hinn ótakmarkaða guð.er hægt að skynja með hinni 
dýpstu vitund manna, en honum verður ekki lýst með 
orðum, sem skynsemin hefur skapað. En hinn ótak- 
markaði guðdómur birtist einnig út á við í takmörk- 
uðu gervi — Isvara. Hann er persónulegur guð, sem 
vakir yfir veröldiniii og tekur þátt í lífi hvers manns og 
í baráttunni milli hins góða og vonda án þess þó að 
að klippa vængi sálarinnar með því að ræna hana frelsi 


RÖDD INDLANDS 


161 


11 




RÖDD INDLANDS . ' 

i 

sínu. Hann er guð sköpunarinnar. Andi hans birtist ! 
sem neisti, sem hinn innsti kjarni alís hins skapaða. 
Þessi neisti stendiír á bak við alla þróun. Takmark 
hans er'að lyfta veröldinni upp til guðs og gera haná j 
fullkomnáeins ogsjálfan guðdóminn. Isvara, hinn per- 
sónulegi guð, er mönnum því fyrst og fremst kennari, 
sem leiðir þá til sín. Sem slíkur fæðist hann milljón 
sinnum í öllum veröldum og skapar nýjar andlegar 
stefnur og strauma til að mæta þörfum hvers tíma og j 
Ieiðaþ róunina. Hann veður elda þjáninganna á jörð- i 
inni. Hann vakir yfir bg leiðbeinir hverjum manni og 
öllum heimi. Hann birtist sem vaxtarbroddur mann- 
kynsins á hverjum tíma, og hann hvílist. — Þessar eru 
hinar fjórar hliðar guðs sem fræðara. En hann er meira 
en allt þetta. Hann kemur ekki aðeins til mannsins ut- 
an að, hann kemur einnig til hans innan að, því að 
hann sjálfur er kjarni hvers manris. Þegar maðurinn 
hefur „þvegið fætur sína í blóði hjartans", drukkið ; 
bikar myrkursins og váðið elda þjáninganna. Um mið- ! 
nætti sálarinnar, þegar nóttin er svörtust og líf manns 
-virðist glataðog vonlaust, opnast hlið sálarinnar og ljós 
skilnings og samúðar tekur að flæða um vitundina, og j 
hinn innri veruleiki, sjálfið er skynjað. Þannig rís andi 
lífsins og komandi hamingju úr gröf daúðans og þján- i 
inganna. Við deyjum til þess eins að lifa. 

Jóí heiðingjans og kristinna manna um dulbúið tákn - 
. þessa sama boðskapar og hér er settur fram i Bagavad' 
Gita. Arjuna, tákn hinnar leitandi sálar, stendur á víg- 

162 





vellinum andspænis fylkingum myrkranna. Hann læt- 
ur bugast. Þ^ð ástand hans er tákn'miðnættisins á 
'þroskaferli mannsins og e in m itt þá tekur vagnstjórinn, 
sá er taumunum heldur, guðinn Krisna, til máls. Hann 
ei tákn hins innri veruleika mannsins — atma. 

Þannig kennir höfundur Bagavád Gita, að hinn ótak- 
markaði gúðdómur birtist sem takmarkaður persónu- 
legur guð, sem er hið virka afl sköpunarinnar og leiðir 
þrÓunina til fullkomnunar. Þannig sameinar Bagavad 
Gita líkt og önnur indversk heimspeki, guðstrú og al- 
gyðistrú. 

Þær skoðanir, sem höfundur Bagavad Gita setur 
fram um veröldina, eru sainhljóða eldri heimspeki, 
indverskri. Maya, veröldin, er ekki heimsblekking eins 
og Schopenhauer heldur fram. Veröldin er líkami ' 
guðs og andi hans er aldrei án líkama. Hvort tveggja 
er því jafnraimverulegt. Aðeins líkaminn (veröldin) er 
sífelldum breytingum háður, fæðingu og dauða, þréun 
og hnignun. Sálin aftur á móti er óumbreytanleg. 
Mannssálin (atman) er hliðstæð sjálfum guðdóminum. 
En maðurinn veit það ekki fyir en hann hefur farið í 
gegnum hin fi ra m þróunarstig tilverunnar, „efni — líf 
— hvatir — skynsemi — innsæi (ananda).“ Maðurinn 
stendur.á hinu fjórða þessara stiga, stigi skynseminnar. 
Hann þekkir þess vegna efni, líf, hvatir og huga, en 
hann skynjar ekki það sem fyrir ofan hann liggur. 
Maðkurinn í móldinni getur t. d. ekki skynjað mann- 
inn sem mann. Jafnvel ekki þó hann sé tekinn í lófa 



RÖDD INDLANDS 

marins eða troðinn undir haél hans. Maðkurinn skynj- 
ar það eitt sem liggur á hans þróunárstigi eða þar fyrir 
neðan. Hann skynjar efni og líf. Dýr sem stendur á 
hiriu þriðja stigi, stigi hvatanna, skynjar heim efnis, lífs 
og hvata. Svið skynseminnar er því lokuð bók. Þess 
végna getur það ekki skilið manriinn, sem vitsmuna- 
veru. Það getur aðeins skynjáð manninn sem dýr. 
Maðurinn á sama hátt getur ekki skilið 'guðdómirin. 
nema sem mann — í gervi persónulegs guðs með mann- 
. legum eiginleikum í stækkaðri mynd. Fyrst þegar inn- 
" sæisyitund mannsins er fullþroskuð og hann hefiir lyft 
sér upp yfir stig skynseminnar, getur hann skilið það, 
sem er ofar skynseminni, guðdóminn. Maðurinn á stigi 
skynseminnar lítur á sig sem „kórónu sköpunarinnar“, 
aðeins vegna þess að hann á sama hátt og maðkurinri og 
dýrið -getur ekki skynjað neitt, sem fyrir ofan hann 
liggur og er honum æðra. Ekki er þó með þessu átt við, 
að skynsemin líði undir lok, þegar hinu fimmta stigi 
þessarar þróunar er náð. Hvert þróunarstig sem inaður- 
inn hefur- áður gengið í gegnum,. héldur áfram að Iifa 
ineð horiumog vera hluti hans. Þróunarstigin þrjú, 
sem maðurinn hefur yfirgefið (efni, líf og hvatir) hafá 
ekki horfið, heldur eru þau þættir sem hann er ofinn 
úr. EM hverfur að sjálfsögðu ekki, þó að stigi hins 
. meðvitaða lífs sé náð. Efni og líf halda áfram þegar 
upp á stig hvatanna er komið. Efni, líf og hvatir líða ■ 
ekki undir lok á stigi skynseminnar. — í aftureldingu 
hins nýja dags hinnar æðri vitundar hverfur skynsem- 

164 



hAvamAl indlands 

in ekki heldur, en hún missir aðeins ljóma sinn líkt og 
morgunstjörnur við sólarupprás. 

Bagavad Gita heldur því þéss vegna. ekki £ram, að 
inenn stúðli að þroska sínum með því að afneita skyn- 
seminni. Þvert á móti ér augljóst, að vöxtur hennar er 
skilyrði fyrir frekari þróun, því áður en skynsemin nær 
fullum þroska getur hin nýja vituxid ekki birzt. 

í stað liinnar neikvaeðu baráttu gegn skynseminni og 
„eðli“ sínu kennir Bagavad Gita þrjár leiðir til að 
komast upp til hins fimmta stigs og öðlast þar með full- 
komið frelsi, þar sem alíir hlutir eiga þar upptök sín 
og er á vissan hátt stjómáð þaðan. Þessar leiðir eru 
karma-yoga, léið starfsins, leið hins fullkomna verknað- 
ar; jnana-yoga, leið vizkunnar og bakti-yoga, leið fórn- 
arinnar,..kærleikans'Og trúarinnar. 

En þessar þrjár leiðir liggja þó allar að sömu vega- 
mótuin og sameinast þar — áður en lagt er út á hina 
nýju braut mannlegrar fullkomnunar. Áður én komið 
er að þessum vegamótum, sjá þeir, sem fara leið karma- 
yoga, guð sem guð hins eilífa réttlætis. Þéir, sem fara 
leið jííaiia-yoga, sjá hann sem ljós heimsins, sem útrýmir 
myrkri og vilíu fáfræðinnar. Og þeir, sem fara leið 
bakti-yoga, sjá hann í líki eilífrar mildi og fegurðar. 
Þegar komið er að vegamótunum, sést, að allt þetta er 
eitt. „ 

Stríðsmaðurinn Arjuna fer leið karma-ypga. Guðinn 
segir hpnum að hætta áhyggjum sínum pg hugarvíli en 
ganga öruggur.fram á yígvöllinn og berjast. 

165 - 




RÖDDINDLANDS 

Hér eigum við aftur erfitt með að meðtaka boðskap 
Bagavad Gita, vegna hinnar tvöföldu merkingar þess- 
arar framsetningar. — Geta manndráp verið í samræmi 
við karma-yöga? Þau éru andstæð allri indverskri heim- 
speki og raunar Bagavad Gita líka, ef hún er réttileg;a i 
skilin, (eins og ljóslega má sjá á 7. og 12. kafla hennar 
t. d. —). Bagavad Gita er, eins og áður er frá skýrt, kafli 
í Mahabarata, sem margir telja fyrinnynd Hómers- 
kvæða, m. a. vegna þess að hún fjallar um sams kónar 
efni og hið gríska skáldverk. Það er ekki ólíklegt, að 
upprunalega hafi 'í Mahabarata aðeins Verið til . vísir ; 
þessa samtals stríðskappans og guðsins. Auðvitað hefur 
„Hómer“ Mahabarata teflt guðinum fram á sjónarsvið- 
ið eingöngú til að telja kjark í bardagamanninn og 
hvetja hann til hreystilegrar framgöngu að hætti ber- 
serkja. Slíkt er í fyllsta samræmi við hetjukvæði í fom- 
um sið. Líklegt má teljast, að þegar þetta yrkisefni 
berst í hendur hins sanna heimspekings hafi hann end- 
urritað og aukið þetta samtal og notað hið gamla gervi 
þess til að túlka heimspeki síná þar ýmist beint eða á 
táknrænan hátt. Hann getur ekki eða vill ekki af ástæð- 
um, sem raktar eru hér að framan, feíla niður hinn j 
gamla texta um guðinn og stríðshetjuna, vegna þess að 
hann var öllum ráðamönnum og höfðingjum einkar 
kær. En þó að heimspekiskáldið geti ekki eða vilji ekki 
fella hinn gamla texta niður, breytir það honum í 
líkingamál, þannig að hann geti-einnig túlkað hina 
fomu og djúpu speki, sem er .hinn rauði þráður í lífi 

166 





HÁVAMÁL INDLANDS 

og kenningu liinna miklu f æðara upanishadanna, 
yogáheimspekinnar og búddánna. Þegar við höfum 
þessa erfiðleika skáldsins í huga, skiljum við betur hina 
sönnu merkingu þessara orða og um leið boðskap 
Bagavad Gita í sambandi við karma-yoga, leið starfsins. 

Orustuvöllurinn ták.nar Eáannssálina og um leið at- 
hafnir manná, veröldina, lífsbaráttuna. Hið raunveru- 
lega vandamál, sem fyrir skáldinu vakir, er þetta: Eig- 
um við að taka þátt í þessu stríði, sem nefnt er iífsbar- 
átta? Eða eigum við að afneita heiminum og gerast ein- 
setumenn, til þess að við flækjumst ekki í athöfnum, 
sera síðár samkvæmt karma-lögmálinu leiða til nýrrár 
fæðingár og ný rar þjáningar, sem bindur okkur við 
hjól veraldarinriar? Eða getum við lifað í þessum heimi 
venjulegu. lífi og tilheyrt mamifélaginu og samt náð 
því marki, sém ' er tilgangur allrar þróunar? Höf- 
undur Bagavad Gita afneitar leið einsetumannsins. 
Menn eiga að lifa í samfélagi við aðra menn og taka full- 
an þátt í lífsbaráttunni. — Og nú tekur guðinn Krisna 
áð kenna Arjuna, hvernig hann geti tekið þátt í þessari 
baráttu án þess þó að verða fórnardýr hins heikvæða 
karma. — Arj una verður að forðast hið ranga og vinna 
hið rétta og framkvæma það á fullkominn hátt. 

Þjáningin fylgir alltaf illum verkum, orðum og hugs- 
unum. (Þeim mönnum, sem taka fyrstu kafla samtals- 
ins milli Krisna og Arjuna bókstaflega, .má í þessu sam- 
bandi benda á, að meðþví að berjast við fræhdúr sína- 
óg vega þá, ynni Arjuha liin verstu verk, Hann tæki 

167 




með því aðeins þátt í hégómlegri valdabaráttu og tefldi 
fram þúsundum mánna til þessa fánýta leiks konung- 
anna. Skylda Arjuna væri samkvæmt hinu sanna 
karma-yoga að ganga yfir til fjándmanna sinna og leita 
friðar, og ef það tækist ekki falla þá heldur sjálfur frá 
valdabaráttunni eða jafnvel í hendur óvina sinna en 
verða valdur að stríði, sem gera mundi þúsundir 
manna örkumla beiningamenh og verða þess valdandi, ; 
að þúsundir'ekkna yrðu brenndar lifandi með líkum 
manna sinna, svo sem siður var á þeirri. tíð. 

Að leggja bókstafléga merkingu í þessa kafla er því 
augljóslega í beinni mótsögn við kenninguna um ' 
karma-yoga og allan anda bókarinnar yfirleitt, ekki sízt 
kenningar hennar um bakti. i 

öllum illum verkum fylgir þjáning. Góðum verkum 
fylgir hamingja. Þó eru þau sjaldan unnin án einhverra 
eigingjarnra hvata eða vonar um endurgjald í ein- 
hverri mynd. Þess vegna binda þau manninn líka við 
hina : lægri tilveru jafnvel þó að þau skapi mönnum 
hamingju. Góð verk verður að vinna á fullkomimí 
hátt, ekki í eigingjörnum nlgangi né í von um endur- 
gjald. Krisna kennir Arjuna að setja traust sitt á. guð 
og vinna honum öll verk sín og gefa honum þannig 
dýrðina. 

Þeir, sem.yinna góð verk i nafni guðs. og fela honum 
allt líf sitt og allan vanda sinn, þroska skjótt méð sér 
hæfileika til að rísa upp yfir hraunhóla skynsemi og hé- 
gómadýrðar — upp til útsýnis.og heiðríkju fjallsins.. 

168 




H ÁVAMÁL INDLANDS 

/ Önnur leið, sem Bagavad Gita kennir, að liggi til 
þessa takmarks, er Ieið vísdómsins, jnana-yoga. — Ekjci 
svo að skilja, að skáldið haldi, að mönnum sé nóg að 
afla sér fróðleiks 'eða þekkingar frá öðrum mönnum. 
Hún er ekki heldur fólgin í rökfræðilegum niðurstöð- 
um. Hún er ekki sama og vísindi. Allt þetta er talið 
þroska mannsins nauðsynlegt. En það er ekki sá vís- 
dómur,. sem höfundur Bagavad Gita á við. Sá, sem fer 
þessa leið, þarf aðeins að verða það, sem hann er og 
hefur alltaf veriðl Hinn fullkomni vísdómur, sem gerir 
hann frjálsan, býr og hefur aíltaf búið með honum, 
getur því ekki vaxið eða þróazt eins og þekking, sem 
menn afla sér úr bókuni. Hann hefur alltaf verið full- 
kominn. Það, sem virðist vöxtur hans eða þróun, er að- 
eins birting hans í æ ríkari mæli líkt og svið, sem birt- 
'ist, þegar tjaldið er dregið frá, eða eins og ljós, sem 
fellur hægt inn í myrka stofu, þegar dyrum er lokið 
upp. 

Tjaldið, sem liggur milli liugans og þessa djúpa, en 
dulda vísdóins, er ofið þráðum skynfæra, hvata og til- 
finninga, sem skapa hugmyndirnar um ég og mitt. Þær 
hugmyndir vekja síngirni einstaklingsins og ágirnd 
hans og hann fær þannig löngun til að.ná undir sig öll- 
um þeim hlutum, sem hann girnist. Þetta verður aftúr 
orsök árekstra hans við.aðra menn, sem eirinig keppa 
eftir sömu gæðum. Þegar hann er svo hindraður í að fá 
það, sem hugur hans girnist, vaknar reiði hans og hat- 
ur, öfund og afbrýðissemi. Þessar kenndir hans verða 





RÖDD INDLANDS 


að' sjálfsögðu til þess, að skiliiingur hans myrkvast óg 
hann fer villur vega. Þannig missir hann hina andlegu 
sýn sfna, sem greinir milli hins rétta og hins ranga. 
Þegar svo er komið, hlýtur hann að vinna verk í 
blindni sinni; sem kalla yfir hann þjáningu og auðnu- 
leysi. 

Þetta er það, sem átt er við, þegar sagt er, að fáfræðin 
sé orsök allra yfirsjóna og alls gæfuleysis. — En þessi 
fáfræði er ekki sama og skortur skólamenntunar éða 
fróðleiks og' þekkingar í venjulegri merkingu þeirra 
orða. Fáfræði merkir hér skoit hins sanna vísdóms, 
sjálfsþekkingar. 

Þessi aðskilnaður mannsins við hinn sanna anda sinn 
(sjálfið) er aðeins stundarfyrirbrigði skapað af sérstök- 
um áðstæðum í heimi hverfulleikans. Bagavad Gita 
bendir á sömu leið og yoga-heimspekin til að sigrast á 
þessum aðstæðum og lyfta skýlu fáfræðinnar af augum 
hinnar æðstu vizku. 

Maðurinn þekkir aðeins yfirbórð vitundar sinnar. 
Takmark jnana-yoga er að þekkja hana alla. 

Þriðja leiðin, sem kennd er í Bagavad G;ita er leið 
hjartans og dýrkun fegurðarinnar. — Sú leið er á sans- 
krít kölluð bakti. Það er dregið af rótinni bhaj, að 
þjóna. Þjónusta við guðdóminn eins og hann birtist 
okkur í náttúrunni, mönnum og dýrum er kjarni þess. 
Þessi þjónusta er baktanum ekki hörð skylda, sem hann 
gegnir af ótta eða af metorðagimd í von um endur- 
gjald. — Hún er hönum eðlileg og ljúf, sjálfsögð og 

170 





HÁVAMÁL INDLANDS 


óhjákvæmleg athöfn vegíia þess hjarta, sem undir slær. 
— Hún birtist í ást móður til barns síns. Mannvinir 
eins og Florence Nightingale eru ímynd hennar. — Og 
hún birtist í starfi hins sanna listamanns. Móðirin, 
mannvinurinn og listamaðurinn vinna ekki verk síri 
vegna hai'ðrar skyldu, sem. á þeim hvílir eða í von um 
endurgjald. Að baki þeirra er dularfullt voldugt. afl, 
sem höfundur Bagavad Gita kallar guð kærleikans. 
Þeir sem beina bænum sínum, lífi sínu og sál sinni til 
þessa ináttar, hvort sem þeir vita það eins og trúmaður- 
inn eða vita það e.kki eins og listamaðurinn, iðka hið 
sanna bakti og koinast örugglega á þann hátt-að sama 
marki og þeir, sem halda.jnana marga (leið þekkingar- 
innar) eða karma-yoga (leið starfsins). . 

Hver þessara þriggja leiða er farin, er mönnuin í 
sjálfsvald sett, — þó að hin síðastnefnda sé talin ör- 
uggust og beri.sk jótast ávöxt. — Annars verða menn að 
lifa lífi sínu eins og þeim sjálfum sýnist og þeir hafa 
bezt vit á. 

Þegar guðinn Krisna hefur upplýst Aijuna um eðli 
þessa lífs og sagt honum frá þeim leiðum, sem hann 
veit liggja til æðri tilveru, býður hann honum að ganga 
út í lífið og baráttu þess ... og gera það, s^m honum 
sjálfum sýnist. 

Bagavad Gita lætur það vera síðasta orð guðs til 
mannsins. - 

Guðdómurinn annast uppeldi. mannsins með nær- 
gætni og vizku hins mikla sálfræðings. Hann ætlast til, 

Ifl 



RÖDD INDLANDS 

að maðurinn gegni hinu .góða, en gætir þess um Ieið 
vard lega að iæna manninn aldrei sjálfri líftaug þróun- 
ar sinnar, frelsinu. 

Svo Jkennir Bagavad Gita. 




VEDANTA-HEIMSPEKIN 


Stj' HEiMSPEKisTEFNA indversk, sem þekktust er á okkar 
dögiim gengur undir nafninu Vedanta. Líkt og sagt 
er um Upanishada, er Védanta kölluð lokaniðurstaða 
þeirrar heimspeki, sem hefst með Vedabókum. Sjálft 
orðið er sett saman úr Veda (Vedabækur) og anta, sem 
merkir endir. Þessár heimspekibókmenntir hafa einnig 
verið nefndar uttara (síðasta) mimansa (rannsókn), og 
vísar það til hins sama og orðið Védanta. Þó eru aðrir, 
sem telja, að með uttara mimansa sé átt við síðari 
hluta Vedabóka, sem fjalla um heimspeki í andstöðu 
við purva mimansa, sem merkir þá rannsókn fyrri 
hluta vedabóka, er fjalla einkum um trúarsiði. 

Höfundur þessarar heimspeki er sagður Badarayana. 
Aðrir„draga það í efa og eigna þann heiður óþekktum 
speking, sem gengur undir nfninu Vyasa. Stefna þessi 
er talin eldri búddisma eða frá 7. öld fyrir Krists burð. 
—Vedanta-Sutra eða Brahma Sutra er elzt þessara bók- 
mennta. Annar höfundur þessarar stefnu er Shri San- 
karacharya, sem skrifaði fræga bók um Vedanta Sutra 

173 




og er a£ mörgúm Indverjum talinn i flokki hinna 
mestu heimspekinga, sem uppi hafa verið. 

Vedanta Sutra er saman sett af 555 stefum, flestum 
stuttum, stundum aðeins tveim eða þrem orðum. Marg- 
ar setningar eru þar dular og tvíræðar, og má þýða þær á 
marga vegu. Heimspekingar eins og Sainkar, Ramanuja, 
Kesava, Madhva og Vallabha notuðu þvf texta hennar 
til stuðnings sínum eigin sjónarmiðum og hugmyhdum 
og skapast þannig brátt miklar bókmenntir í sambandi 
við þessa bók. Hafa þær sífellt farið vaxandi og náð há- 
marki á okkar tímum með ritstörfum Vedantista um 
allan heim. 

Viðfangsefni þessarar heimspeki eru tengsli manns- 
ins, veraldarinnar og guðdómsins. Þó að forvígismenn 
þessarar heimspeki á síðari. tímum telji haha merkasta 
• allrarándverskrar heimspeki, vfkja þeir hvergi frá hinni 
fornuk enningu. Viðfangsefni Vedanta er að safna sam- 
an allri indverskri heimspeki frá elztu tímum. Hver 
. höfundur skipar þar sinn sess og engum er vísað frá 
. borði. H v.erhugsun þeirra er virt. Hver kénniftg rann- 
sökuð. Engu er fleygt. Öllu er safnað líkt og gimstein- 
um. Ljósmagn þessara gimsteina í menningararfi ald- 
anna er að vísu mismunndi eftir fágun þeirra eða eðli, 
en í þeim öllum er neisti eldsins og ljóssins. Vedanta- 
heimspekin lítur þannig á alla spámenn og fræðara 
sem fulltrúa hins sanna lífsskilnings. Veruleikinn er 
einn. Sanhir spámenn, sem skynja hann, hafa því raun- 
ar allir sama boðskap að flytja. Þar sem um skoðana- 

174 






mun virðist vera að ræða, er ekki álitið, að einn hafi 
algjörlega á réttu að standa og annar hafi fullkomlega 
rangt fyrir sér. Skoð a namunur þessara spámanna er 
s kýrður með mismunandi þroskastigi þéirra og hváða 
tegund hugleiðslu þeir hafa náð. Auk þessa er þekking, 
sem þeir hafa aflað sér með innsæi sínu, sett fram á 
breytilegan hátt af ólíkum einstaklingum líkt og tveir 
menn lýsa sama landslagi mismunandi vél. Umhverfi 
hefur einnig áhrif á þessa framsetningu' og síðast, en 
ekki sízt, ný túlkun við hæfi nýrra tíma. 

Vedanta-heimspekin kennir, að með því að leita 
gegnum þénnan sjóð stórra og göfugra hugsjóna geti 
menn öðlazt þekkingu jafnvel á einni mannsævi, sem 
leiðir til skilnings, skilnings, sem gerir þá-frjálsa. Loka- 
takmarkið er sjálfsþekking og frelsi sálarinnar. 

Eins og kunnáttumaður, sem virðir fyrir sér gimstein 
ófágaðan og með daufu skini, neitar því ekki, að steinn- 
mn sé sannur, erit hinir minni spámenn í heimi and- 
áns, sem sjá aðeinst akmarkað svið veruleikans, sagðir 
sannir, og niðurstöður þeirra eru engan veginn van- 
metnar. Þegar kuniiáttumaðurinn hefur slípað gimstein 
sinn, er gimsteinninn hihn sanni í eðli sínu en Ijós- 
magn hans er meira. — Niðurstöður indversks heim- 
spekings, sem ekki hefur náð liinum æðri stigum inn- 
sæisins, eru ekki sagðar rangar. En þær eru ekki heldur 
sagðar endanlegar niðurstöður. Þær erii spor í áttina, 
en ekki hið síðasta orð. 

Vedanta-heimspekin leitar að lokaniðurstöðum hinn 



RÖDD I-NDLAND8 

ar mikl u leitar hinu siðásta orði í bók lifsskilningsins. 
— Og hið síðasta orð er að þeirra áliti brahman. — 
Og brahnian var nefiidur ÞAÐ. Brahman eða ÞAÐ er 
allt, sem er, allt sem verður ogallt sem var. Þeir nefndu 
Þ AÐ hið eina, hinn innri veruleika trlverunnar sem 
flýtúr um farveg villunnar, hið eilífa án upphafs og 
endis. Utan þess var ekkert. 

Þennan óræða guðdóm,.segja Vedantistar, er að sjálf- 
sögðu ekki hægt. að þekkja með rökfræði, stærðfræði 
eða skynsemi. Skynsemih nær ekki til guðs fremur en 
hendi manns nær til stjamanna. Hún getur aldrei út- 
rýmt efa. Þegar ura hið yfirskilvitlega er að ræða og 
hin dýpri rök lífs okkar, er skynsernin haldlaus. Innsæi 
eift og bein innri reynsla gétur veitt okkur fulla vissu. 
Þeim, sem hafa enga slíkra innri reynslu, reynir Ved- 
anta-heimspekin að gefa rökfræðilega skýringu, þó að 
hún, eins og áður er sagt, geti aldreí veitt mönnum 
fulla vissu. -r Þeir benda á, að.bak við öll störf manna 
standi vitsmunir. Hús v.erður ekki til af sjálfu sér. Það 
þarf að byggja það. Hin vinnandi hönd virðist reisa 
þetta hús og gera það þannig úr garði, að það fullnægi 
ákveðnum þörfum manna. En hin vinnandi hönd erí 
sjálfu sér aðeins blint afl, sem aldrei gæti reist hús. 
Þess vegna er þáð.ekki höndin ein, sem verkið vinnur, 
heldur þeir vitsmunir, sem afli hennar stjórna. — Að- 
eins vegna þessara vitsmuna að baki hins annars blinda 
afls handarinnar getur hús orðið til — hús í samræmi 
við ákveðnar þarfir. Það er ekki hægt að aka bifreið 

176 



Ccc/ 



VEDANTA-.HEIMSPEKIN 

árekstralaust u m fjölfarið stræti án þess að vitsmunir 
standi að baki handarinnar, sem um stýrið heldur. En. 
ef nú einfaldir hlutir eins og aðb yggja hús eða aka bif- 
reið úm götú geta ekki gerzt án þess að vitsmunir standi 
að baki þeim, er þá ekki næsta barnalegt, spyrja Ved- 
antistar, að halda, að hægt sé að byggja óendanlega 
'margbrotnari hluti eins ogh imintungl, mannslíkama 
éða blóm án allra vitsmuna eða anda? Vissulega hljóta 
vitsmunir óendanlega hærri mannlegu viti að standa 
að baki hins fullkoinna og dularfulla samræmis allra 
hluta. — Þorir nökkur, sern heldur sig þurfa vitsmuni 
til að skrifa litla bék, að festa á pappír, að engir vits- 
munir þurfi að standa að baki hins fullkomna sam- 
ræmis náttúrulögmálanna og veraldarinnar í lieild? 
Vedantá-héimspekin kennir, að allri tilverunni sé við- 
haldið og stjórnað af vitsmunum, sem menn vegna 
smæðar sinnar að vísu þekkja ekki en séu þó jafnvel 
kjarni þeirra sjálfra. Þessa vitsmuni kalla trúarbrögðin 
guð en Vedanta-heimspekin kallar þá aðeins ÞAÐ. 

Að skynjaþ ennan guðdóm í sjálfum sér er takmark 
Vedanta eins og indverskrar heimspeki í heild sinni. 
Þetta kalla þeir hina sönnu_þekkingu. — En blöð and- 
ans, sem geyma hin æðstu sannindi eru falin í lokuðu 
og innsigluðu bréfi. Vestur-lönd tala um líkama og sál. 
Líkarainn er umslag sálarinnar. Vedanta-heimspekin 
talar um fimm umslög utan um atman, hinn innsta 
anda mannsins. Hvert þessara umslaga hins léyndar- 
dómsfulla bréfs ber sérstaka utanáskrift. 

RÖDD INDLANDS 177 12 


Cojjt 




RODD JN DLANDS 


En áður 'en þessi umslög eru brotin upp er rétt að 
athuga kenningar Vedanta um manninn annars vegar 
og veröldina hins vegar. Þetta er. naúðsynlegt vegna 
• þéss að það sem hér er kallað hin fimm umslög atman, 
eru ekki bundin við manninn einan heldur alla tilver- 
una í heild. Maðurinn (eins og allt annað) er hliðstæða 
alheimsins. 

Atinan, hinn innsti andi mannsins er hliðstæðá 
brahman, guðdómsins og umslögin fimm sexn myndast 
um þennan kjarna í þróun mannsins eru nákvæm hlið- 
stæða heímsþróunarinnar. 

Tilveran eða hin ytri veröld er að vísu eilíf, en hún 
er einnig eilífum breytingum háð. Hún andar. Þessi 
ánáardráttur hennar birtist. alls staðar seni. fæðing, 
vöxtur, hnignun og dauði, sem vor, sumar, haust og 
vetur, sem morgunn, dagur, kvöld og nótt. Þennan sama 
andardrátt, segir Vedanta-heimspekin, er að finna í fæð- % 
ingu, þróun, hnignun og dauða hinnar ytri veraldar. 
Þar skiptist á starf og hvíld, dagur og nótt. Útöndun 
hins eilífa, er nefndur dagur — heimsdagur Mahá- 
kalpa. Hann er sagður standa yfir 311,040,000,000,000 
ár. Innöndun hins eilífa er á sama hátt nefnd heimsnótt. 
— Þá hvílisttilveran. Um-heimsnóttina Hvílast sálirnar 
(Purusur) í hinum eilífa (Purusa) því þær eru hluti hans. 
Efnið og allir eiginleikar þess og form hvílast í Prak- 
riti. Prakriti er oft ranglega Jjýtt efni. Prakriti þýðir 
öllu heldur allt hið skynjanlega og um leið er það fræ 
alls vaxtar. Þangað rekur öll heimsþróunin rætur sín- 

17 8 ' 



VEÖANTA-HElMSPEKIN 

ar. Um heimsnottina er aðeins þetta.tvennt — sem þó 
er talið eitt þar sem Pr a kriti er aðeins feldur .Purusa. 
— Purusa og Prakriti — hvíla bæði í brahman. 

En þessi hvíld er ekki sama og d a uði heldur líkt og 
svefn. Þegar maður sefur hættir hvorki starfsemi lík- 
aina háns né vitundarinnar. Við þurfum þess vegna 
ekki að spyrja í þessu sambandi, hver sé hin fyrsta or- 
sök heimsdagsins, livað sétji allt á hreyfingu. — Hin 
’fyrsta orsök er ékki til. Tilverán byrjar aldrei að vera 
t il. Hún er eilíf. Það.getur ekkert valdið hreyfingu, 
nema hreyfingin sjálf: Hreyfingin á sér ekkert upphaf. 
Hún er eilíf. - 

Líkt og líkamsstarfsemi og vitund sofandi manns 
vekur hann, þegar hann hefur hvílzt nægilega, eins 
vaknar tilveran „af sjálfu sér íe í upphafi hvers heims- 
dags. Kapila, hofundur Sankhya-heimspekinnar, semr 
Vedanta byggist a ð verulegu leyti á, kennir, að veröld- 
in ru'mski og vakni af dvala sínum éftir. heimsnóttina 
á þann hátt, að neistar guðdómsins, sálirnar, sem heims- 
sálina mynda, dragast að prakriti hinni vaknandi ver- 
öld líkt og segull dregst að sfáli. 

Þetta aðdráttarafl stálsins á segulinn og segulsins á 
stálið er gagnkvæmt. Sálirnar, purusar , dragast að hinni 
vaknandi veröld heillaðar af .nývöktu lífi og töfrum 
morgunsins og hinum volduga seið, sem magnar fram 
nýj a r langanir og nýjar kenndir, lífsnautnina, sem 
blundaði í vitundinni, meðan tilveran svaf, en vékur 
hana á ný að morgni. Sálunum var líkt við, segul, ver- 

179 

i 



RÖDD INDIiANDS 

öldinni prakriti, var líkt við stál. Réttara væri þó. að 
tala uxn óteljandi stálagnir. Þegar sálirnar hafa dregizt 
að veröldinni, draga þær til sín þá eiginleika veraldar- 
innar, sem eru í mestu samræmi yið þær, eðli þeirra og 
þrár, lí-kt.og segull dregur til.sín stálagnir 

Þessi samruni purusanna við prakritij andans , sáln- 
anna við veröldina er upphaf hins nýja heimsdags. Við 
þennan saniruna myndast hinar tuttugu og fimm eðlis- 
rætur hins mikla trés tilyerunnar. Fræ þessa trés er 
prakriti. Ljós vorsólarinnar, sem fær þetta fræ til að 
skjóta frjóöngum, er purusa, andinn, sem líka er sjálf 
frumrót þess. 

Þannig leysir andinn hin blundandi öfl veraldarinn- 
ar úr læðíngi. 

En prakriti hefur eintiig áhrif á andann eða sálina, 
og hún dregur til sín eðli þess í samræmi við fortíð 
sina og karma-lögmálið. Þetta eðli prakriti er þrenns 
konar (gunas), sattva-eðli eða ljóseðli, raja-eðli eða geð- 
hrif og ástríður og ta m as-eðli eða drungi og.myrkur. 
Þetta þrenns konar eðli verður því eðli alls lífs. Hvert 
þessara stiga verður ráðandi er undir þroska sálarinnar 
kömið. Til prakriti rekur þannig öll framvinda heims- 
ins rætur sínar. En.þessi þróun ér ekki sköpun í sjálfu 
sér, heldur aðeins birting þess, sem alltaf var, en í byr jun 
hverrar heimsaldar er hulið í Prakriti, áður en það 
birtist sem hin ytri tilvera. 'í ' 

Hin fyrsta birting prakriti á þessum morgni heims- 
dagsins er vitið, buddhi. Á þessu stigi sínu er það al- 

180 


■ Oxrjnj 



1 : ■ ; i 

V£DANTA-HEIMSPEKIN 

heimslegt.. Sattva-eðlið, eðli ljóssins er þar ríkjandi. 
Þáð safnar og geymir allar minningar og það ályktár og 
skipuleggur. Vegna starfsemi þess skapast sjálfsvitund- 
in, ahamkara. Fyrsta hugsunin, fæðir af'sér sjálfsvit- 
und: þetta er ég og þetta er mitt. Sálin skynjar á þessu 
stigi ekki lengur, að hún og allt annað er eitt, Þær 
byrja að greina á milli sín annars vegar og veraldarinn- 
ar, og guðdómsins hins vegar. Aðgreiningarkenndin 
byrjar. 

Hið alheimslega áhamkara, sem er upphaf vitundar- 
innar um ég og mitt, fæðir af sér bæði hina ytri veröld 
og skynfærin, sem hana skynja. — Hin ytri véröld er 
. tfimm höfuðskepnur. Skilningarvitin eru líka fimm. 
Höfuðskepnurnar, hin ytri veröld og skilningarvitin 
eru því fullkomnar hliðstæður, sern eiga sameiginleg- 
an grundvöll. Þess vegná er hægt að skynja hina ytri 
veröld eins og hún er, og um das Ding an sich og das 
DingarimicherekkiaSræSa. 

Áhamkara fæðir fyrst af sér hinar fimm „tanmöntr- 
ur“. Þær eru hinn alheimslegi grundvöllur skynfæf- 
anna fimm og höfuðskepnanna fimm. í sambandi við 
þær birtist manas rnuni eða hugur. Hlútverk hans- er 
að velja úr skynjun skynfæranna og flytja síðan þetta 
úrval sitt til búddhi, skilningsins, sem síðan ályktar, 
skipuleggur og dæmir. Þannig er manas nokkurs konar 
dyravörður við hlið skynfæranna og boðberi milli 
þeirra og skilningsins. ; 

Hinar fimm tanmöntrUr erú hinn innri hugrærii 

181 


\ : 



RÖDD INDLANDS 


grundvöllur bæði skynfæranna fimm (sjón, heyrn, ilm- 
an, smekkur og tilfinning), sem er hin næsta birting 
eftir manas, sömuleiðis starffæranna fimm, sem talin 
eru hendur, fætur, inálfæri, meltingarfæri og kynferi, 
og loks höfuðskepnanna fimm, sem taldar eru jörð, 
vatn, eldur, loft og ljósvaki. 

Þetta eru hinar tuttugu og fimm eðlisrætur tilver- 
unnar að dómi Kapila. Þær eru ekki aðeins bundnar 
við manninn, heldur tilveruna í heild'. 

Áður en við opnum hin „fimm umsíög“ Vedánta- 
heimspekinnar er rétt að reyna að gera sér grein fyrir 
kenningu hennar um eðlisþætti mannsins. Hvað er 
maðurinn að áliti Vedanta-heimspekinnar? 

Á. Vesturlöndum hefur þetta hugtak maður til 
skamms tíma verið miklu einfaldara en á Indlandi. 
Margir Vesturlaníabúar, .einkum á fyrri öldum, -litu 
svo á, að maðurinn væri fyrst og fremst líkami, en hefði 
einnig e. t. v. sál, sem lifði eftir andlátið. Á okkar dög- 
um eru þeir ekki ófáir, seni trúa því, að maðuririn sé 
ekkert nema líkaminn og hugurinn aðeins til orðinn 
vegna ákveðinna eiginleika og starfsemi lífferanna. 
Nútíma sálfræði hefur beint mönnúm inn á nýjar 
brautir og Vesturlönd hafa uppgötvað í manninum ný 
ránnsóknarefni. Menn tóku að tala um þriðja eðlisþátt 
mannsins, sem nefndur var dulvitund. Vitund manns 
var lí-kt við ísjaka, þar sein einn tíundi- var ofahsjávár, 
hitt hulið í sæ. Vedanta-heimspekin samþykkiv þessar 
niðurstöður svo langt sem þær ná, en skoðar þær hins 

182 



VEDAN'T A-HEIMSPEKIN 


vegar tilraun vísinda, sem eru gömul í austri, en hafa 
varla slitið barnsskóm sínum í vestri. 

Vestrænir sálfræðingar, segja Vedantistar, gera sér 
ekki grein fyrir, að hi n vakandi vitund mannsins er 
ekki hinn efsti hluti hennar, heldur öllu fremur miðja 
hennar. Það, sem vestrænir sálfræðingar kalla undirvit- 
und, segir Vedanta, að liggi bæði ofan og 'neðan dag- 
vitundarinnar. Þeir saka vestræna sálfræði þannig um 
á þessu byrjunarstigi sínu að rugla saman vitund eðlis- 
hvatanna, „dýrssálinni", hinni réttu undirvitund í bók- 
staflegri merkingu þess orðs og hinni æðri vitund 
mannsins, sem er líka dulvituð, en þó ólík, og stenciur 
hinni vakandi vitund mannsins ofar. — En lítum nú á 
það, sem Vedanta-heimspekin hefur að segja um eðlis- 
þætti mannsins. 

I. Fyrsti eðlisþáttur mannsins er líkaminn, rupa. Hér 
vérðum við þó að kalla hann efnislíkamann til aðgrein- 
ingar frá öðrum líkömum mannsins. Hann er oft kall- 
aður musteri andans, og honum er líkt við föt, sem 
maðurinn notar, raeðan hann lifir í þessum heimi, en 
leggur frá sér í dauðanum. — En þó að líkaminn sé að- 
eins yzta yfirborð mannsins og hverfi honum að fullu í 
dauðanum, leggja þessi fræði hina mestu áherzlu á 
líkams- og heilsurækt. Sagt er, að manninum sé ekki 
nóg að þjálfa vöðva sína eingöngu. Markmiðið er að 
gera Iíkamann fullkomið tæki í sókn mannsandans 
fram á við til hærri veralda og um leið sem bezt hljóð- 
færi fyrir fingur vitundarinnar til að leika á. . 

183 






RÖDD IN.DLANDS 

' í þessum tilgangi er brýnt fyrir mönnum að ástunda 
hollar líkamsæfingar, hreinlæti og vanda mataræði sitt,. 
svo að það veikli ekki líkamann innan frá. 

Kennt er, að hver fruma líkamans sé líf vera, sem lifi 
sjálfstæðu lífi á vissan hátt og hafi „sál“ á ákveðnu 
þróunarstigi. 

Þessar „sálir“ samhæfast hver annarri og mynda 
þjóðfélög í líkamanum, sem stjórnað er og þau skipu- 
lögð af kama rupa, sem síðar verður getið. 

Hver þessara frumna eða sálna dregur til 'sín prönu, 
lífsorku, er birtist með manninum sem orka eða þrótt- 
ur. 

Vedanta-heimspekin kennir mönnum sem Iið í lík- 
amsrækt sinni að ná tökum á þessari orku og auka 
prönu líkamans. 

Þegar efnislíkamihn deyr, missir kama rupa, sem er 
ein af vitundum mannsins, tök sín á þessuin þjóðfélög- 
um sálnanna. Þau leysast upp og hver sál fer sína leið 
til að táka þátt í uppbyggingu. nýs þjóðfélags í jurta- 
eða dýraríkinu. 

Dauði og ný fæðing fylgjast alls staðar að. 

II. Prana nefnist annar eðlisþáttur mannsins. Prana 
er orkan, sem efnið skapar. Sjálf skapast hún af andan- 
um. Prána, lífsorkan, er í öllu, því samkvæmtV edanta 
er allt líf. Prana manns er ekki Iíkaniinn, ekki heldur 
andinn. Hvert atóm líkamans er þó hlaðið prönu eða 
orku, Öll þessi praná er- undir stjórn mannsandans, að 
nokkru leyti undir stjórn hugans og að nokkru leyti- 

184 




VEDANTA-HEIMSPEKIN 

undir stjórn hinna duldu vitunda mannsins. Þegar 
líkaminn deýr og þjóðfélögum „frumsálnanna“ er 
sundrað, hverfa þær burtu hver með sinri ákveðna hluta 
af prönu líkamaris og bera hana með sér til hinna iiýju 
heimkynna í gróðurríkjum jarðarinnar eða líkömum 
manna eða dýra. 

Brýnt er fyrir möniium að reyna að ná tökum á hin- 
um miklu orkustraumum í sjálfum sér og í tilverunni 
í kringum þá. Þeir, sem náð hafa tökum á þessum 
prönuin, þessum orkustraumum, geta að sögn með 
góðum og heilbrigðum hugsunum byggt í kringum sig 
virki úr prönu, sem verndar þá jafnvel í hinu sjúkleg- 
asta andrúmslófti. 

Viljinn, ef hann er einbeittur, getur leitt þessa orku- 
strauma hvert sem er. Á þessu byggjast andlegar Iækn- 
ingar. Prana hins sjúka líffæris er leidd burt og heil- 
.brigðri prönu úr andrúmsloftinu er beint þangað í 
hennar stað. 

Þannig er prana skoðuð. sem sérstakur. eðlisþáttur, 
lífsorka, sem er millistig milli líkama og sálár, anda og . 
efnis, — þó að allt þetta eigi sameiginlega rót og sé eitt 
frá sjónarmiði hins algilda. 

III. Linga sharira, astrallíkaminn, er þriðji eðlisþátt- 
tir mannsins samkvæmt Vedanta-heimspekinni. Hann 
er ósýnilegur venjulégu fólki, en oft séður af þeim,- 
sem skyggnir eru. Hann lítur að öllu leyti út eins og 
efnislíkaminn, er aðeins úr fíngerðara efni. Bæði efnis- 
líkaminn og astrallíkaminn hvíla í sama rúmtaki likt 



og vatn og vín, sem blandað er í sama glas eða ljósgeisl- 
ar og hi tageislar, sem fylla sama herbergi. Astrallíkam- 
inn hefur stundum verið nefndur fylgja, vofa eða tvífari 
í þjóðsögum, sem'fjalla um dulrasna reynslu manna. Al- 
gengast er, að menn telji sig verða vara við astrallíkama 
fyrst eftir andlát eigenda hans, og er hann þá af alþýðu 
manna nefndur „draugur“. En hægt er éinnig að sögn 
að’ verða var við astrallíkama lifandi manns. Sagt er, að 
allir ferðist í astrallíkama sínum meira og minna án 
þess að vita það eða réttara sagtá n þess að muiia eftir 
því. Dulhyggjumenn telja sig geta „farið úr líkaman- 
uin\‘ að vild sinni og ferðazl þá einkum um astral- 
heima. Á þann hátt'nota þeir astrallíkamann til áð 
komast yfir mikilvæga þekkingu um eðli lífsins og 
„landið handan gráfarinnar“. 

Astrallíkaminn er gerður fyrir astralheima og úr 
sama efni og þeir, á sáina hátt og efnislíkaminn er 
gerður fyrir jörðina og úr sama efni og hún. 

I’egar maður liggur á banasæng sinni, losnar astral- 
líkaminn úr sambandi við efnislíkamann, unz aðeins 
er miili þeirra mjór gxáleitur þráður. Sá þráður slitnar 
á dauðastundinni. Eftir andlátið lifiir astrallíkaminn. 
um skeið í astralheimum. Erí einnig hann er dauðlegur 
og hið ísbláa' lík hans er sögð algeng sjón á hinum 
lægri astralplönum, þar sem hann hverfur aftur til 
þeirrar náttúru, sem hann er runninn frá. — Hann 
eins og efnislíkaminn er aðeins skip, sem sálin siglir á 
til blárra stranda hins fyrirheitna lands. 





IV. Kama rupa: dýrslíkaminn: eðlishvatir. Þessi 
fjórði. eðlisþáttur mannsins er lægstur hinna þriggja 
vitunda mannsins. Hann er sameiginlegur mönnum og 
dýrum. Hann er jafnvel taíinn teygja sig niður til 
kristalla steiiiaríkisins og upp að borgarhliðum skyn- 
seminnar í ríki mannsins. Hann geymir reynslu ald- 
anna frá fyrstu tímum þróunar "sinnar. Hann er mann- 
irium ómissandi tæki í baráttu hans og þróun á jörð- 
inrii, Þessi eðlisþáttur kama rupa er bæði meðvitaður 
og dulvitaður. Sá hluti hans, sem stjórnar hinum ó- 
sjálfráðu hreyfingum líkamans eins og hreyfingum 
meltingarfæra, blóðrásar, andardráttar og græðslu sára 
og meinsemda t. d., er dulvitaður. Hann er meðvitað- 
ur, þar sem hann birtist sem hvatir og kenndir mann- 
inum til sóknar og varnar. Þessum kemidum kama 
rupa má ekki rugla saman við hinar æðri tilfinningar, 
sem að ofan koma. Kenndir kama rupa eru hinar lægri 
kenndir manna. Kama rupa ljær manninum reiði, þeg- 
ar hann er í hættu staddur, en getur sigrazt á hættunni 
með afli sínu. Reiðin eykur styrk mannsins og auðveld- 
ar honum sigur í bardaganum. Káma rupa ljær mann- 
inuin ótta, þegar haiin getur ekki sigrazt á hættunni 
með afli sínu, en á þann einn kost að forða sér undan 
á flótta. Óttinn örvar blóðrásina til fótanna og gerir 
manninn léttari og frárri á fæti. Kama rupa lætur 
manninn skynja sársauka til þess að hann hlífi særðum 
líkamshlúta, sem þarf á hvíld að halda og þolir ekki 
viðkomu. Kama rupa vekur hjá manninum hungur og 

187 



R-ÖDD INDLANDS 

þorsta, til þess að hann viðhaldi 1 íkamanum með hæfi- 
lega mikilli næringu. Hann andar niánninumjvefn í 
brjóst, svo að líffærin geti hvflzt. Kama rupa magnar 
kynhvötina í blóði hans og gerir haiia nægilega sterka 
til þess að hún beri rökfræði skynseminnar ofurliði> 
'því að köld og sérgóð skyhsemin án kynhvatar (kaina) 
sér enga ástæðu til-áð flækja sig í neti hjúskaparlífs og 
taka á sig byrðar, sem uppeldi nýrra einstaklinga hefur 
í för með sér. > 

Þessari vitund, sem talin er hin lægsta vitund manns- : 
ins, skjátlast þó aldrei f leiðsögn sinni um myrkan 
frumskóg sérhyggjunnar, þar sem hver einstaklingur 
hugsar aðeins um sig. ' 

Þegar mánnkynið því tekur sfn fyrstu reikulu skref 
upp á svið hinnar næstu vitundar, þá er hrópað. ótta- 
blandið úx öllum áttum: Hverfum aftur til náttúrunn- 
ar, hinnar öruggn fóstru okkar. — En áin rennur ekki 
upp í móti, og förin heldur áfram. 


MANAS - MANNSSÁL 

V. Þeir eðlisþættir, sem hér að framan háfa verið tald- 
ir, eru sameiginlegir mönnum og dýrum. Mannssálin er 
stig skynseminnar ög um leið stig sjálfsvitundarinnar. 
Dýrið, sem stjómast nær eingöngu af kaina ruþa, veit. 
Maðurinn á stigi sjálfsvitundar og stigi skynseminnar 
veit, að hann veit. Iíann getur skoðað vitund kama 
rupa með augum skýnseminnár. Hann iréynir jafnvel 

188 


I 







VED AN.TA'HEIMS PEKI N 

að spyrja um starfsemi hennar og komast fyfir rætur 
hennar, hann ályktar og hugsár á óhlutlægan hátt. 
Hann greinir. hluti í sunclur, kannar þá og raðar hlut- 
um saman í orsakasámhengi. Mannssálip er þannig 
milli tveggja vitunda, kama rupa, dýrssálárinnar, að 
neðan oghinnar æðri vitundar áð ofan. Þessar, vitundir 
líkjast hröfnum Óðins, sem sitja jafnan á öxlum hans 
og hvísla hvor í-sitt eyra. Þetta telja Vedantistar höfuð- 
orsök baráttunnar í mannssálinni milli hins gamla og 
hins nýja, milli fortíðarinnar óg þess, sem koma skal, 
milli hinnar æðri og Iægri háttúru. Trúarbrögðin mála 
jafnan annan hrafninn hvítan, en hinn svartan —eða 
svo að tekið sé enn dýpra í árinni, þau kalla hinn svarta 
hrafn kama rupa freistarann, óvin sálarinnar, og rödd 
hinnar æðri vitundar kalla þau samvizkuna i brjósti. 
manna, rödd guðs. Sá, sem hlýðir nær eingöngu á rödd 
hins svarta hráfns kama rupa, notar aðeins skynsemina 
í þjónustu dýrseðlis síns og verður jafnvel þeim mun 
vérri en dýrið sem biann er máttugri og kann fleiri 
ráð til að fullnægja kenndum kama rupa. Á þann hátt 
er „syndin“ ,og þjáningin sköpuð.’Syndin er sjálfsögð 
afleiðing ungrar og vanþroskaðrar mannssálar. Þján- 
ingin, fylgja yfirsjónanna, er eini lærimeistarinn, sem 
óþroskuð sál er fær um að nema lífsskilning sinn af. 
Þjáningin er því ekki refsing, heldur læknisaðgerð,. 
sem græðir þær meinsemdir, sem röng breytni veldur 
á mannssálinni. 

Enn er mannssáliri komin skammt á veg. Hjá sum- 



/ 


■ - ' RÖDDINDLANDS 

um mönnum hefur _hún enn varla yfirgefið kjöltu 
fóstru sinnar, kama rupa. Aðrir eru fárnir að ganga og 
hafa jafnvel farið í fyrstu kynnisferðir sínar út úr húsi 
hennar. Mannssálin byrjar þá að kanna hið nýja um- 
hverfi, hina nýju veröld. Hún byrjar að treysta á sjálfa 
sig og láta skynsemina ráða í vissum athöfnum, þar sem 
leiðsagnar fóstrúnnar naut áður. Þannig vex þessi vit- 
und smám saman, kaririar heiminn og leggur hann undir 
sig að. lokum. í dag stönáum við á stigi skjmseminnar. 
Vísindin hafa öðlazt öryggi og. sturldum yfirlæti ungl- 
ings, sem heppnast nýjar tilraunir í fyrsta sinn. Vísindin 
hafa gert skynsemina að guði sínum. Þau neita að við- 
urkenna nokkuð annað, vegna þess að skynsemin skynj- 
ar ekkert fyrir ofan sig á sama hátt og kamá rupa skynj-. 
ar ekki skynsemina. , 

En Vedanta-heimspekin fullyrðir, að menn eigi 
meiri þroska fyrir höndum. Hún álítur, að á sínum 
tíma muni öld skynsenrinnar hverfa í aftureldingu 

hinnar æðri vitundar.- jafnvel þó að milljónir ára 

kunni að líða áður en mannkynið í heild komist upp á 
það stig. 

* HIN Æ©RI VITUND 

VI. Þessi vitund er að mestu dulvituð mannssálinni, 
þó að leiftrum hennar bregði oft fyrir í hugum manna og 
hún veki þar hugboð um æðri tilveru. Hún er andinn; 
sem sagt er, að komi yfir spámennina, og hún er hinn 

190 





VEDANTA-HEIMSPEKIN 

guðlegi neisti allra lista. Til hennar rekja sannir dul- 
rænir hæfileikar rætur sínar. Hið fyrsta merki þess, að 
dögun þessarar vitundar sé í nánd, er andlegt hungur 
mannsins, þrá hans eftir betri heimi og meira ljósi. 
Þessi fyrsta skíma morgunsins birtist í mannssálihni 
sem stórar ög göfugar hugsjónir — hún birtist sem 
innri tniarleg reynsla, semv arpar trúarlærdómum fyr- 
ir borð. Hún vekur í mannssálinni hlýhug og auð- 
mýkt, góðvild, sem nær til álls. Þetta kemur ekki frá 
kama rupa, sál hvatanna. Það kemur ekki heldur frá 
skynsemi og sjálfsvitund mannssálarinnar. Jafnvel 
skuggi hinnar æðri vitundar býr yfir birtu og hlýleika, 
sem ekki er að finna hjá hinum tveim lægri vitunduin. 
Kama rupa ann engu nema sér ‘og sínu. Þar er allt 
bundið við einstaklinginn sjálfan. Mannssálin hefur 
'samúð með því, sem henni er skyldast eða því, sem hún 
.skilur vegna líkrar reynslu. Samúð hinnar æðri vitund- 
ar nær til alls. Hún er sjálft andrúmsloft hennar. — 
Þeir, sem ná þessu vitundarstigi, bindast því órjúfandi 
bræðraböndum og um árekstra milli einstaklinga .er 
þar ekki lengur að ræða. 

Hin æðri vitund ér sögð óendanlega hærri stigi skyn- 
seminnar. Hún er voldug eins og heimsvitundin og 
máttug eins og sá guð, sém hún tilheyrií. 

Sá, sem leggur eyru sín við rödd þessarar æðri vit- 
undar sinnar, hversu lágvært, sem hvísl hennar kann 
þó að yera, — sá, sem beinir innri sjónum sínum að 
ljósi hennar, hversu dauf sem glætan er, sem smeygir 


191 



,sér um glufur skynseminnar, — sú mannssál opnar 
smám saman blöð sín fyrir Ijósinu að ofan, og þessar 
tvær vitundir byrja að renna saman í eina. 

í þessum samruna verður hin æðri vitund ríkjandi, 
en hvorki skynsemin né einstaklingsvitund mannssál- 
arinnár líður þó undir lok. Líkt og kama rupa á sínu 
mikilverða hlutverki að gegna á stigi skynseminnar, 
eins á mannssálih mikilvægu hlutverki að gegna á stigi 
hinnar æðri vitundar. Skynsemin og einstaklingsvit- 
undin verða tæki hinnar nýju vitundar, — hin yztu 
blöð hennar, eftir að blóm hinhar æðri vitundar er 
sprungið út í ilman sinni og fegurð. 


A.TMAN —ANDINN N 

VII. Hinn efsti eðlisþáttur mannsins er kallaður at- 
man eða andmn.H ann er sál hinna þriggja sálna manns- 
ins og birtist í allri starfsemi þeirra, en stendur þeim þó 
ofar. Hann er sólin í ríki Ijóssins. Frá honum er allt 
komið. Á lægri stigum birtist hann sem prana, lífsorká, 
orkanb irtist síðan sem efni. Hann er lífsandi allrar til- 
veru. Allt annað í manninum er tæki hans. Hann er 
hið sanna sjálf. Hinar þrjár vitundir manna, sem tald- 
ar hafa verið, eru takmarkaðar, hann er ótakmarkan- 
legur. Frá honum kemur allt. Til hans hverfur allt. 
Hann er allt. Hann er kjarni mannssálarinriár, en 
mannssálin þekkir hann aðeins sem óljósan hálf- 
gleymdan draum. En það ríki, sem skynsemin kallar 



VEJJ A NTA-HEÍMSPEKIN 

staðreyndir, er honum draumur, þar sem mannssálin 
berst við vindmyllur og drauga, handleikur skugga og 
byggir skýjaborgir. Hann veit og lætur hinar þrjár vit- 
undir halda, að þær viti. Fyrst þegar hinar þrjár vit- 
undir mannsins hafa runnið saman við hann þannig, 
að Ijós hans lýsi þár upp hvern kima, er takmarki ved- 
anta-heimspekinnar náð: að þekkja sjálfan sig. Þeirri 
sjálfsþekkingu fylgir algjör vísdómur, algjör máttur, 
algjör hamingja. 

Þetta eru hinir sjö eðlisþættir mannsin.s að sögn 
Vedanta-heimspekinnar. 

/ 

En hverfum nú aftur að hinum fimm umslögum . 
atmans eða,purusa, hins innsta kjarna og síðasta leynd- 
ardóms tilverunnar. 

Yzt þe s sara umslaga utan um hinar dularfullu línur 
hins innsta boðskapar er anna-maya-kosha, efnisheim- 
urinn. Hann samsvarar rupa mannsins, líkamanum, 

Vjsindin kenndu t’il skamms tíma, að efnið ætti fast- 
an grundvöll, atóm. Vedanta kennir. að enginn slíkur 
fastur grundvöllur s é fyrir hendi, þar sem hægt er að 
breyta anda í orku og orku i efni. 

Vísindin kenna, að til séu næstum hundrað (96) 
frumefni, sem efnisheiminn .mynda. Vedanta segir, að 
til sé aðeins eitt frumefni. 

Efninu skiptir vedanta í sjö stig eftir þéttleika sínum 
eða fínleika. Efnið á hinum efstu stigum sínum segir 
Vedanta, að ekki sé að finna í okkar veröld, — aðeins í 

RÖDD INDLANDS 193 13 

* 


Oxrjtg-ij-.-nur.-i 



'RÖDD IN D tiA N D S' 

æðri heimum, sem veröld ög likama anda á öðrum og 
hærri þróunarstigum. 

Fyrir lok hvers heimsdags tekur allt efni að dragast 
inn í hið eina frum&fni sitt, sem liggur í prakriti um 
heimsnóttina. Fyrst hverfur hið grófasta og þyngsta, 
síðast hið íéttasta. í byrjun nýs heimsdags streymir það 
út á ný. Þegar frumefnið hefur dregið inn i sig öll hin 
sjö stig efnisins, dregst efnið inn í prönu orkuna, og 
hún hverfur til prakriti. : 

Athugull lesandi mun þegar vera búinn að sjá í - 
þessu veikustu hlið Vedanta-heimspekinnar og spyrja 
næstum gremjulega: „En hver er þá tilgangurinn, sá 
endanlegi absolúti tilgangur með öllúm þessum eilífu 
hringrásum? Er rökrétt að halda, ■ að heimsdagur og 
heimsnótt háfi skipzt á frá eilífð? Verður ekki annað 
alltaf að koma á undan hinu?“ Og Vedanta-heimspek- 
inni virðist verða fátt um greinagóð svör. — Þau benda 
á, að tilgangur hverrar einstakrar heimsþróunar, sem 
fer fram hveirn heimsdag, sé augljós og það sé mannin- 
~ um nóg að skilja í bráðl — En þegar rætt er um hinn 
absolúta tilgang þessara hringrása, segja þeir, að þær 
séu íiðir í heimsþróun, sem standi ekki aðeins langt 
fyrir utan skilning manna, heldur einnig þeirra, sem 
miklu lengra eru komnir. Og þegar út á þessar brautir 
er komið, viðurkenna jafnvel sumir, að skiptingarnar 
í heimsdag og heimsnótt jafnvel þó að þær séu taldar 
staðreynd í lengri tíma en mannlegir vitsmunir skynja, 
þurfi ekki að vera annað en bárur á sæ eilífðarinnar. 

194 


ÖCC/ n> 



- />• 


VEDANTA-HEIMSPEKIN 

Næsta umslag er nefnt prana-maya-kosha. Það sam- 
svarar að sjálfsögðu til prönu annai s eðlisþáttar manns- 
ins. Prana-niaýa-kosha er heimsorkan. Hún veldúr öll- 
um hreyfinguin, allri breytingu, og hún er aflvakinn 
mikli í allri starfsemi náttúrunnar. En hún er mynduð 
af næsta umslagi, sem tekur við inn af henni, mano- 
maya-kosha. Mano-maya-kosha er hin alheimslega hug- 
arorka. Þannig er heimsorkan prana fædd af hugsana- 
orkunni eða huganum í hinni víðtækustu merkingu. 
Þegar þessa er gætt, er.auðskilið, að heimspranan stend- 
ur undir stjórn vitundarinnar og lýtur boðum hennar 
sjálfráðum og ósjálfráðum. Af þessum orsökum getur 
vilji og hugur náð tökum á vissum orkustraumum til- 
verunnar og öðlazt með þeim vald, sem aðeins ófur- 
ménnum er gefið — og verum á hærri tilverustigum. 

• Um margar tegundir af prönu eða orku er að ræða 
líkt og sagt var um efnið, en út í það ska'I ekki farið 
hér. 

Mano-maya-koshá er þriðja umslagið. Það er á vissan 
hátt hliðstætt dýrssálinni í þróun mannsins. 

Mano-maya-kosha er millistig hinnar æðri og lægri 
tilveru. Þar tengjast sáman þræðir efnis og prönu 
(orku) annars vegar og hinar æðri vitundir hins vegar. 
— Þetta er svið skynfæranna, hinna ytri og hinna innfi, 
og manas, sem velur úr skynjuninni og flytur síðan 
milli hinna ytri og innri skynfæra og búddhi skilnings- 
ins. 

Bæði skynfasrin, manas, hugurinn og hið skynjaða, 

195 



. RÖDDINDLANDS 

eiga hér upptök sín: Mano-maya-kosha vekúr eins og 
áður er sagt öldu prana-maya-kosha, heimsorkuna, og 
hún vekur aftur öldu anna-maya-kosha, efnið. Þannig 
eiga bæði sky nfærin og það, sem þau skynja (orka og 
efni), sameiginlega vöggu í mano-maya-kosha. Þess- 
vegna er ekkert ósamræmi milli skynjunar og hinnar 
skynjuðu veraldar, eins og þó er oft haldið fram af 
ýmsum heimspekingum. - 

Þekking skapar eðli. Við verðum það, sem við vit- 
um. — Hið fjórða umslag er nefnt vijnana-maya-kosha, 
slæða ofin úr skilningi. Hún samsvarár mannssálinni. 
Hún er hinn alheimslegi skilningur; yfirdómari skynj- 
unarinnar, hinn mikli sjáandi. Hún er hið rökrétta 
samhengi tilverunnar og hið órjúfandi samræmi allra 
iögmála náttúru n nar. 

Innsta umslagið nefnir Vedanta ananda-maya-kosha, 
sein merkir umslag eða slæðu gerða úr ananda, ljósi, 
gleði, fegurð. Atman, hinn innsti veruleiki, er óháður 
því, þó að það sé birting atmans. Ananda-maya-kosha 
er hliðstæða hinnar æðri vitunÖar mannsins. 

Heimsandinh iswara, hinn persónulegi guð sköpun- 
arinnar, er hin fyrsta bÍTting hins ópersónulega og ó- 
ræða brahmans, hin s eiíífá, nákvæmlega á sama hátt og 
ananda-maya-kosha, hin æðsta vitund (utan atmans), er 
'hin fyrsta birting atmans, hins innsta eðlis mannsins. 
Á sama hátt og iswara geymir f sér fræ allrar sköpunar, 
eins hefur ananda-inaya-kosha í sér aflið, sem vekur 
öldumar fjórar, sem á eftir fylgja og getið hefur verið 

196 


/ 





VEDANTA-HEIMSPEKIN 

um. Eins og hinn innsti guðdómur speglast í iswara, 
eins er ananda-maya-kosha spegill sjálfsins, svo að mynd 
beggja er hin sama. — Atman mannsins er dropi í hin- 
um miklu djúpum brahmans. Anánda-maýa-kosha er 
brot a£ iswara, hinum virka guðdómi alheim s ins. 

Umslögin fimm, sem Vedanta-heimspekin talar um, 
haf a verið brotin upp og Vedanta-heimspekin hefur 
fúndið bréfið, sem á er skráður hinn innsti leyndar- - 
d ómur; hið síðasta órð í liinni miklu leit sinni gégnum 
hinn dýra fjársjóð aldanna. • 

Á þetta blað, sem við höfum nú í höndum, er aðeins 
skrifuð ein setning, aðeins þrjú stutt orð, lokaniður- 
staða Vedanta-heimspekinnar. Orðin eru „Það ert þú.“ 
Þú ert það. Þú ert guðdómurinn. 

Takmark lífsins er samkvæmt Vedanta að láta hinn 
. innsta anda guðdómsins ná fullum tökum á öllum svið- 
um tilverunnar og gefa þeim eiginleik 3 sína, fulla vit-, 
und, fullkomna þekkingu og fullkomna hamingju. 
„Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum," getur 
staðiðsem kjörorð þessarar baráttu, sem Vedanta-heim- 
spekin kallar tilgang. tilveru okkar. Hverjuxn einstakl- 
ingi er fengið sitt ákveðna pund til að ávaxta í þessari . 
baráttu og hann er ábyrgur fyrir því. '■ 

Hlutverk Vedanta-heimspekinnar er að hjálpa 
mönnum bæði í sókn sinni út á við óg leit sinni irin á 
við. Til að lyfta undir þessa þróun kennir hún mönn- 
um að gera s kyldu sí n a, iðka fræði síii og umgangast 
þá, sem færir eru um að leiðbeina leitandi sálum. 

, 197 



RÖDD INDLANDS 

Þeim, sem vilja ná skjótum árangri, er ráðlegt að 
gangast undir ákveðna þjálfun, sem skipta má í fjóra 
flokka eða fjögur stig: 

I. Viveka: Það er fólgið í að gera sér sem ljósasta 
grein fyrir mismun hinS eilífa og hins stundlegá, hins 
raunverulega og' hins hverfula. 

II. Vairagya: Aðláta sér á sama standa um hið stund- 
Jega og hverfula, án þess þó að gleyma skyláum sínum 
við lífið, — og öðlast þannig fulla rósemi til að mæta 
ölluin erfiðleikum lífsins.- — í þessu er einnig fólgið að 
vinna öll verk sín án vonar uin endurgjald þessa heims 
eða annars. 

III. Setsampat: Rétt breytni, sem skiptist í s.ex liði: 

aj Rólyndi; að ná valdi yfir huganum og draga hann 

á vissan hátt frá öllu veraldarvafstri, — jafnvel þó að 
menn taki fullan þátt í lífsbaráttunni. 

b) Sjálfsstjórn. 

c) Umburðarlyndi. Það er einkum í því falið að 
losna undan öllum tfúarkreddum og leiðsögn sértrúar- ^ 
flokka, því að þeir léggja andlegt frelsi manna í f jötra 
og hindra vöxt einstaklingsins og éru honum farar- 
tálmi á braut þekkingarinnar. Þegar menn eru bundn- 
ir þessum fjötrum, leggst nótt, blindni og innri dauði 
yfir hugann, sem engir ytri helgisiðir geta lífgað eða 
lýst upp, ekki heldur trúhræsnin. 

d) Trú-. Skurðgoð, prestur eða kirkjusókn er talið 
önauðsynlegt, en þó stundum skaðlaust og jafnvel gagn- 
legt á vissu stigL 

198 





VEDANTA-HEIMSPEKIN 

e) Hreysti og karlmennska til að þolá erfiðar aðstæð- 
ur og hörð náttúruskilyrði, mikla hita og kulda t» d. 

£) Jafnaðargeð og lausn undan of miklum svefni, 
leti og hirðuleysi. 

IV. Mumuksutva. Rétt löngun. Hún er í því fóigin 
að þrá hina æðstu þekkingu, fegurð, sanna hamingju 
og' Ijósið að ofan. 

Þetta er frelsunarleið Vedanta-heimspekinnar, sem 
.veitir mönnum um sfðir sjálfsþekkingu. Sú þékking 
bindur enda á útlegð vitundar okkar, sem nú lifum 
aðeins á yfirborði tilverunnar. 

Þrír höpar manna munu komast heim: Þeir, sem 
trúna hafa og stöðugir eru í hugleiðslu. Þeir, sem lielga 
líf sitt þjónustn við guð og menn. Þeir, sem vinna verk 
sín trúlega. 



Ccejn/r*:i<n?*vl 



